ÁRDÍS 


oArsrit 

BANDALAGS 

LÚTERSKRA 

KVENNA 


Verð: 60 CENT 


XVII HEFTI 


1949 





*1lt& JladieA.. . . 

of the FIRST LUTHERAN CHZJRCH ( Icelandic) have 
been among our strongest supporters for the last 
twenty-five years. 

We take this opportunity of extending to you our sincere 
thanks. We are now better equipped than ever to look after 
your requirements and solicit a eontinuance of your valued 
patronage. 

CAREFUL DISPENSING 
REASONABLE PRICES 
PROMPT AND COURTEOUS SERVICE 

Two Stores — One Management 

5ARGENT PHARMACY HARMANS DRUG 5T0RE 

SARGENT at TORONTO PORTAGE at SHERBROOK 

Phone 23 455 Phone 34 561 

PROMPT DELIVERY TO ALL PARTS OF THE CITY 


WOOD-WOOL 

Reynslan Hefir SannaS Að 

Wood-Wool Insulation Borgar Sig 

Tilbúið hjá 

THORKELSSON LIMITED 

MANUF ACTURERS 
1331 SPRUCE ST. SÍMI 21 811 


WINNIPEG 



ARDIS 


ÁRSRiT BAJNDALAGS 
LÚTERSKRA KVENNA 

XVII. HEFTI 


Ritstjðrar: 


MRS. INGIBJÖRG ÓLAFSSON, Selkirk, Man. 
MRS. pJÓÐBJÖRG HENRICKSON, Winnipeg, Man. 
MlSS LILJA GUTTORMSSON, Winnipeg', Man. 


Fjárhaganefrid: 


MRS. INGA GILLIES, Winnipeg, Man. 

MRS. FLORA BENSON, Winnipeg, Man. 

MRS. GUÐRON ERLENDSON, Arborg, Man. 
MRS. SARAH CHILDERHOSE, Selkirk, Man. 
MRS. ELIZABETH BJARNARSON, Langruth, Man. 


WINNIPEG, 1949 



INNIHALD 


Inngangsorð — Miss Lilja Guttormsson . 3 

Kveðja — Mrs. Margrét Stephensen . 4 

Verksvið kvenna — Mrs. Ingibjörg J. Ólafsson . 6 

A Visit to Nawakwa — Mrs. Thjodbjörg Henrickson . 12 

Konan og heimsfriðurinn — Mrs. Rannveig K. G. 

Sigbjörnsson . 22 

Mrs. Elízabet Polson — I. J. Ó. 26 

Blikmyndir — Mrs. Ingibjörg Jónsson . 28 

Wpg’s Seventy fifth Anniversary — B. H. 38 

Nýjung — Mrs. Ingibjörg J. Ólafsson 40 

Hillside Service — B. H. 42 

K. F. U. K. Fimtíu ára — I. J. Ó. 43 

Islenzkar frumherjakonur — Mrs. Flora Benson . 45 

Rebekka Johnson — J. J. B. 48 

Margrét Tómásson — Rúnólfur Marteinsson . 51 

Karólína Snædal — S. S. 54 

Ingibjörg Frímannsson — J. J. B. . 56 

Kallaðar heim . 58 

S. S. Teachers Rally — J. S. O. 72 

Skýrsla forseta — I. J. Ó. 73 

Board of Director’s Report — S. O. Bjerring 78 

Report on Temperance — Mrs. Margrét Bardal 80 

Report of the Sunday School Committee — Mrs. Elizabeth H. 

Bjarnason . 83 

Skýrsla skrifara — Miss Lilja M. Guttormsson . 85 

Twenty-fifth Annual Convention — L.k4.G.. 87 



Inngangsorð 


Kæru lesendur mínir! 

Er ég nú lít framan í ykkur, gömlu og nýju kunningjana mína, 
þá er efst í huga mínum sú ósk að mega vera öflugur milliliður til 
þess að starfa að hugsjónum stofnanda míns, Bandalags Lúterskra 
Kvenna, sérstaklega þessari, „að efla samvinnu og vinskap á meðal 
kvenfélaganna innan hins íslenzka Evangeliska Lúterska kirkju- 
félags í vestur heimi“. Ég vil tengja saman hugi ykkar og hjörtu 
með ýmsu móti. Ég tilkynni ykkur málefni B. L. K., og úrlausn 
þeirra, ég kynni ykkur félagssystrum sem starfa og rita, og minn- 
ist þeirra sem látnar eru. Ég birti greinar og kvæði um háleitar 
hugsjónir þeirra sem setja markið hátt og stefna að því. 

Mér dettur í hug orðtakið, „Sameinaðir stöndum vér en sundr- 
aðrir föllum vér“. Vegna þess að meðlimir Bandalagsins eru sam- 
einaðir, þá stendur það og hvert fyrirtæki þess, og myndar þannig 
sterkan hlekk í kristnu samfélagi. Þess fleiri sem bætast við í 
hópinn, þess kröftugíi verður hlekkur sá, sem megnar þess meira 
að efla einingu í alheims, friðar, menningar og trúmálum. 

Davíð segir í helgifaraljóði, í 133ja sálminum: — 

„Sjá hversu fagurt og yndislegt það er, 
þegar bræður búa saman“ — 

„eins og Hermondögg, 

er fellur niður á Zíonfjöll; 

því að þar hefir Jahve boðið út blessun, 

lífi að eilífu“. 

Þar sem að sameining og einhugur ríkir, þar kemst hvorki 
ófriður né sundrung að. Þar sem að háar hugsjónir ríkja og fagrar 
hugsanir, þar kemst ekki að það sem er óverðugt okkar hugsunar- 
krafti. 

Guð blessi ykkur, leiðbeini hugsunum og stefni áformum 
ykkar að sameiningu í kristnu starfi. 

Ykkar einlæg, 

ÁRDIS — 1949. 



ÁRDÍS 


Kveðja til Bandalags lúterskra kvenna 

á þingi í Mikley, 1949. 


Kæru félagssystur! 

Þegar maður lítur til baka yfir margra ára samvinnu, dvelur 
hugurinn eðlilega við það starf, sem liggur að baki, við draumana, 
sem hafa orðið að veruleik. f þetta sinn kýs ég heldur að líta áfram 
og reyna að koma auga á alla þá 
möguleika, sem liggja fyrir 
framan okkur og felast í skauti 
framtíðarinnar. 

Það var einkennilegt að fyrsta 
hugsjón kvenfélags kvenna 
skyldi vera fyrir ellina. Hún 
getur oft verið svo þung byrði, 
sem legst á bæði hug og hjarta 
þeirra, sem einstæðir eru. Sú 
hugsjón hefir blessast og ég veit 
að fslendingar sjá sóma sínum 
borgið hvað elliheimilið Betel 
snertir á komandi árum. 

Svo er snúið við blaðsíðunni 
og þar sézt nýr draumur, ný 
hugsjón, sem starfar fyrir ung- 
dóminn, — ungdóminn, sem á 
að taka við blysinu þegar þeir 
eldri leggja það niður. Látum 
okkur vinna af alhug að því að 
byggja upp verk Drottins fyrir ungdóminn okkar. Allir hafa eitt- 
hvað að leggja til; ef ekki peninga né vinnukrafta, þá uppörfandi 
orð, sem leggja lið málefninu. „Sá, sem ekki byggir upp, hann 
sundur dreyfir“. Það má ekki gleymast að þetta starf í sumar- 
búðum Bandalagsins er málefni Drottins, og að það er undirstaðan, 
sem byggt er ofan á. „Leyfið börnunum til mín að koma og bannið 
þeim það ekki“. — Því boði fylgjum við eftir beztu getu. 

Mér er sagt að forsetinn okkar æski eftir hvíld; mér þykir 





Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


fyrir því, en skil vel að hún ber þunga byrði. Guð styðji hana og 
styrki til að vinna það sem kraftar leyfa, á meðan dagur er. Það 
stórfenglega starf, sem hún alla reiðu hefir innt af hendi, fáum 
við aldrei fullþakkað. 

Og að endingu vil ég þakka fyrir mína hönd alla velvild mér 
auðsýnda yfir árin, sem kom sýnilega fram nú nýlega í samsæti, 
sem mér var haldið og hinni yndælu gjöf, sem mér var þá af- 
hent. Perlurnar mínar munu minna mig ávalt á hinn hreina kær- 
leika, sem er undirstaða fyrir samstarfi okkar kvenfélags kvenna. 
Hjartans þakkir. 

Guð blessi þetta þing og alt, sem þar fer fram. Og Guðs blessun 
fylgi Mikley og kvenfélaginu og öllu þeirra starfi. 

Gleymum aldrei þeim sporum, um þvera og endilanga ný- 
lenduna, sem séra Jón og frú Lára Bjarnason stigu, er þau vitjuðu 
fólks á frumbýlingsárunum og færðu boðskapinn til einstæðra ís- 
lendinga. Megi áframhald starfsins vera Guði til dýrðar og okkur 
til blessunar. — Kærleikskveðja. 

MARGRÉT STEPHENSEN 

☆ ☆ ☆ ☆ 


Þitt orð er, Guð, vort erjðafé, 
þann arf vér beztan fengum. 

Oss liðnum veit til lofs það sé, 
að Ijós við þess vér gengum. 

Það hreystir hug í neyð: 
það huggar sál í deyð. 

Lát börn vor eftir oss 
það erfa blessað hnoss. 

O, gef það glatist engum. 



ÁRDÍS 


Verksvið kvenna 

Erindi eftir Ingibjörgu J. Ólafsson, flutt á þingi 
Bandalags lúterskra kvenna 14. júní 1949 

Ein af stærstu gjöfum Guðs til mannanna barna er tækifærin 
til starfa. Hver einstaklingur er aðnjótandi þeirrar gjafar, tæki- 
færin koma og fara framhjá ef þau eru ekki notuð; ný tækifæri 
koma aftur svo lífið allt getur orðið ein óþrjótandi starfstíð. 
Með hverjum nýjum degi kemur nýr styrkur að starfa, og allir 
ala þá von í brjósti að sá styrkur megi endast til daganna enda. 

Verksviðin eru mörg og mismunandi. Mikil blessun mundi 
af því hljótast, ef hver einstaklingur fengi að starfa á því sviði þar 
sem hann nyti sín bezt, þar sem hæfileikarnir gætu komið í ljós, 
þar sem tækifæri væri gefið til að verða til sem mestrar blessunar. 

í þessu erindi vildi ég tala um verksvið kvenna; get þó aðeins 
snert við einum hluta þess víðtæka sviðs, sem konum er gefið 
tækifæri að starfa á. Starfssvið kvenna nú á dögum eru mörg og 
mismunandi. Heimilið er að sjálfsögðu þeirra stærsta og þýðingar 
mesta starfssvið. Sú kona, sem vanrækir skyldur sínar á því sviði 
getur ekki bætt upp fyrir það með neinu öðru starfi. Hafi Guð gefið 
henni heimilisreit til að rækta er skyldan fyrsta sú að rækta hann, 
á þeim tíma, sem gefinn er þar til uppskerutíminn er fyrir höndum. 
En allar konur hafa fundið til þess að það eru viss skilyrði nauð- 
synleg til þess að geta int af hendi þær skyldur sem vera ber. — 
Hún verður að leita inn á annað svið til þess að þroska anda 
sinn. Hún verður að gerast verkamaður í öðrum víngarði til þess 
að hún verði betur fær að leysa af hendi skyldur sínar sem sú er 
vaka vill yfir heill heimilis síns. — Það starfssvið er að finna í 
hinni kristnu kirkju. — Vildi ég því biðja ykkur sem eruð samein- 
aðar í starfi að íhuga með mér tækifærin, sem guð gefur konum 
til starfs á starfssviði kvenna innan kirkjunnar. 

Leiðin hefir reynst seinfarin og erfið fyrir konuna að fá viður- 
kendan þann rétt að hún megi starfa óhindruð við hlið karlmanns- 
ins á hvaða starfssviði sem er. Aldirnar liðu hjá í öllum löndum 
sem menn bygðu án þess að réttur kvenna væri viðurkendur. — 
Karlmennirnir sem fyrir réðu sáu enga ástæðu til að breyta þessu. 



Ársrit Bandálags lúterskra kvenna 


7 


Konurnar tóku þessu með þögn kynslóð eftir kynslóð og voru 
ánægðar með að slíta út kröftum sínum í skjóli og skugga eigin- 
manna sinna. Engin landslög né landsvenjur gátu þó meinað þeim 
að hafa sitt áhrifavald í kyrþey. — Áhrif kvenna hafa verið sterk 
og víðtæk þó blöð sögunnar segi fátt um slíkt. Stundum voru þau 
áhrif allt annað en bætandi. — Við játum það fúslega að bál ófrið- 
ar og misskilnings hafa geysað um mannanna bygðir í mörgum 
tilfellum fyrir áhrif kvenna. í okkar eigin fornsögum könnumst 
við vel við mörg dæmi til að sanna það. Hildigunnur átti sinn 
stóra þátt í Njálsbrennu, Guðrún ósvífsdóttir í því að Kjartan 
var veginn. — En hitt er satt að áhrif kvenna til góðs eru mikil. 1 
gegnum alla mannkynssöguna hafa þau verið djúp og undursamleg 
þar sem um göfugar konur er að ræða. — Endurtek ég því þá stað- 
hæfingu að frá upphafi hefir áhrifavald kvenna verið sterkt afl 
á bak við framkvæmdir karlmanna áður en þær vöknuðu til með- 
vitundar um að þeim bæri jafnrétti á öllum sviðum og einnig síðar. 

Mörgum okkar er það í minni þegar sá tími var að vitskertum 
karlmönnum og öllum konum var meinaður réttur til að greiða 
atkvæði. Við munum líka hvernig talað var um konurnar, sem börð- 
ust fyrir jafnrétti kvenna á því sviði. — Satt er það að stundum 
notuðu þær litla dómgreind í aðferðum sínum enda var um þær 
talað eins og þær sem voru „óalandi og óferjandi“. Loks var hin 
réttmæta krafa veitt. Frelsið í öllum löndum á ýmsum starfssvið- 
um hefir aukist ár frá ári — á hinu veraldlega starfssviði stækkar 
sviðið árlega. — Konum er leyft að starfa við hlið karlmanna, 
þær sönnuðu og sýndu það á stríðsárunum að þeim varð engin 
skotaskuld úr að fylla stöður þeirra manna, sem fóru á vígvöll. 
Konan hefir tækifæri á því sviði að sýna hvað í henni býr. Hafi 
hún einbeittan vilja og hæfileika til að sækja fram er sigurinn vís. 
En því miður virðist einnig sem að nú sé opin og auðfær leið fyrir 
konuna að hrapa niður ekki síður en karlmennina. Kvenþjóðin þarf 
að vakna til meðvitundar um að frelsið er ekki einhlýtt, það frelsi 
sem getur orðið þeim sem fjötur um fót. — Konán verður að opna 
sál sína fyrir þeim áhrifum sem gefa henni þrek til að halda 
merkinu hátt — til að halda áfram upp á við og beita öllu sínu 
áhrifavaldi í þá átt. Þeir straumar liggja frá kirkju Krists sem vill 
breiða arma sína og býður starfssvið öllum þeim konum sem hún 
nær til. 



ÁRDÍS 


Kirkjan breiðir armana á móti öllum sem koma vilja, hún 
kallar alla til starfs, konur sem karlmenn. Hún býður öllum sína 
hjálp og sinn styrk til starfa. En kirkja Krists á þessari jörðu er 
skipt í ýmsar kirkjudeildir, — sá tími er liðinn þegar eina félags- 
bandið, sem tengdi saman kristið fólk var elskan til Krists og 
þráin til að útbreiða kenningar hans á þessari jörð. — Hinar ýmsu 
deildir kristinnar kirkju, hafa sínar venjur, sín lög — menn sitja 
þar í valdasessi og semja sínar lagagreinar sem taka skuli til greina 
í starfsfyrirkomulagi þeirrar kirkjudeildar. — Það hefir ekki þótt 
viðeiga að hinar ýmsu kirkjudeildir væru of stórstígar í því að 
veita konum fullt frelsi til að starfa. En þær konur, sem elska 
kirkjuna, sem elska höfund hennar og þrá að starfa fyrir hana 
hafa fundið leið til starfa. f mörgum tilfellum hafa þær myndað 
sín eigin starfssvið, sem þeim er ráðin hafa haft, hefir ekki þótt 
viðeiga að mótmæla. Nú er þó orðið mikið rýmra um en áður var 
á því sviði. Kaþólska kirkjan gefur kvenþjóð sinni mikið starf á 
ýmsum sviðum. Sameinaða kirkjan í Canada á nú fáeina kvenpresta. 
Konur prédika í Sáluhjálparhernum, í Hvítasunnufl. og í fleiri 
af hinum smærri kirkjudeildum. Biskupakirkjan enska hefir sitt 
kvendjáknastarf, það hefir einnig Lúterska kirkjan á síðari árum. 
Yfirleitt hefir okkar Lúterska kirkja verið sein að viðurkenna rétt 
kvenna. — Eða réttara sagt þeir menn, sem þar hafa ráðið hafa 
verið seinir til þess. Það eru ekki mörg Lútersk kirkjufélög, sem 
álíta það viðeigandi að konur sitji kirkjuþing sem fulltrúar safn- 
aða. Okkar ísl. kirkjufélag mun vera eitt af mjög fáum sem leyfa 
það. Einn hinn virðulegi fulltrúi U.L.C.A., sem sat kirkjuþing okk- 
ar rak í roga stanz að sjá allar þessar konur sem þing sátu. Ekki 
vildi ég gera tilraun til að geta til um það hvort honum hefði verið 
kærara að lýsa þar yfir velþóknun eða vanþóknun á þessu fyrir- 
brigði! Sjálfsagt erum við allar á einu máli um að þar ættu konur 
að hafa jafnrétti við karlmenn. 

Um leið og ég hrósa hinu íslenzka lúterska kirkjufélagi fyrir 
þetta kemur mér í hug annað atriði. Á hinum fyrstu þingum 
Bandalags Lúterskra Kvenna var oft á það minnst hvenær sá tími 
mundi koma að við fengjum jafnrétti við samband unglingafélaga 
innan kirkjufélagsins, sem hafði verið veittur réttur til að senda 
tvo fulltrúa á kirkjuþing. Við kærðum okkur ekki um að setja 
inn beiðni þessu viðvíkjandi, en vorum svo ánægðar með okkur 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


sjálfar sem félagsheild að okkur fanst við ættum þetta skilið. 
Árin liðu, Bandalagið hafði starfað í 16 ár þegar okkur var leyft 
að senda tvo fulltrúa á kirkjuþing. 

Nú er þetta alt breytt. Nú er þetta félag viðurkent sem einn 
sterkur hlekkur í þeirri keðju, sem kirkjufélagið myndar. Nú erum 
við orðnar fjölmennar og auðugar á veraldarvísu þar sem eignir 
okkar eru mörg þúsund dala virði. Þó treysti ég því að okkar 
mestu auðæfi liggi í áhuga og andlegu atgervi. Nú er jafnrétti okkar 
orðið á svo háu stigi að stundum hefir gætt misskilnings með það 
hver hafi byggt sumarbúðirnar. Sú frétt hefir borist okkur til 
eyrna að þær hafi verið byggðar af kirkjufélaginu og séu starf- 
ræktar af því. Þetta voru fréttir til þeirra, sem eru gangi málsins 
kunnugir frá byrjun! Einnig hef ég orðið vör við annan misskiln- 
ing á þessu sviði, ég hef heyrt því fleygt fyrir að prestarnir væru 
„að vinna fyrir konurnar“ þegar þeir eru að kenna í sumarbúðun- 
um í fríi sínu á sumrin. Líka hef ég orðið vör við það að konum 
finnist í raun og veru sé alt þetta sumarbúðastarf unnið fyrir prest- 
ana. En þegar útsýnið skýrist finnum við og vitum að við erum 
ein sameinuð heild í hinni Lútersku kirkju, einn lítill partur af 
hinni stríðandi kirkju Krists á þessari jörðu og við þökkum fyrir 
að hafa eignast vítt og þýðingarmikið starfssvið þar sem rúm er 
fyrir alla að vinna saman. 

Ég mintist á að Lúterska kirkjan hefði verið sein til að viður- 
kenna rétt kvenna. Þó gerðust þau stórtíðindi í fyrra að þrjár 
konur í Danmörku voru vígðar til prests í dönsku þjóðkirkjunni. 
En það fékkst ekki orðalaust, og enn hefðu þessar konur verið 
óvígðar ef danska kirkjan hefði ekki átt einn hugumstóran og víð- 
sýnan biskup, sem framkvæmdi vígsluna þrátt fyrir mótmæli 
starfsbræðra hans. Einnig bauð hann þessum konum starfssvið 
innan síns biskupsdæmis og kvaðst fús til að taka það í ábyrgð sína 
að þær væru hæfar til að takast á hendur þetta þýðingarmikla 
starf. — Rit hinnar Lútersku kirkju og önnur rit hafa rætt þetta 
beggja megin hafsins. Þegar maður les finnur maður hina sterku 
andúð gegn þessu — þeim virðist það mörgum hin mesta óhæfa 
að kona sé prestur. — Þó megum við vera vissar um að sá tími 
kemur í hinni Lútersku kirkju og í öllum kirkjudeildum að þeir, 
sem völdin hafa, dirfast ekki að neita því að hver sem Guð kallar 
til starfs á þessu sviði hefir rétt til þess hvort sem það er karl eða 



10 


ÁRDIS 


kona. Skuggi hefir oft fallið á hið virðulega prestsembætti þó það 
hafi aðeins verið skipað af karlmönnum. — Skuggi mannlegs ófull- 
komleika fellur á alla viðleitni til starfs þegar sú viðleitni er borin 
saman við það sem fullkomnað er. — 

En konur sækja fram í hinni Lútersku kirkju til starfa á 
ýmsum sviðum, sem sunnudagaskólakennarar, sem trúboðar, sem 
hjúkrunarkonur, sem kvendjáknar, starfskonur í kirkjulegum fé- 
lögum, þær munu reynast verðugar til að fylla hvert það sæti, 
sem Guð kallar þær til að skipa. 

Þegar við hugsum um þessa baráttu og erfiðleika í framsókn 
kvenna á liðnum og yfirstandandi tímum er gott að hverfa í 
anda þangað sem Kristur gekk á vegum mannlegs lífs fyrir nær- 
fellt tvö þúsund árum: Konurnar færðu til hans börn sín að hann 
mætti blessa þau — og lærisveinarnir ávítuðu þær. 

— Og Jesús sagði við þá, „bannið þeim það ekki“. í húsi Símonar, 
hins hrokafulla Farisea, er konan ásökuð fyrir að brjóta alabasturs 
buðk með dýrindis smyrslvun yfir höfði Jesú. — „Símon ég hef 
nokkuð að segja þér“, segir hann. — „Sá sem mikið elskar er mikið 
fyrirgefið — sá sem lítið elskar er lítið fyrirgefið“. Við sjáum hina 
sjúku konu snerta klæðafald hans og verða heilbrigða. Við heyrum 
hann segja: „Sá yðar sem er syndlaus kasti fyrsta steininum“, 
þegar grýta átti hina seku konu. Við Jakobsbrunn heyrum við hann 
útskýra djúpa leyndardóma fyrir hinni samversku konu. Við syrgj- 
andi ekkjuna segir hann, „grát þú ekki“. Við hina kanversku konu, 
segir hann: „Mikil er trú þín, kona“. Við konu er hann að tala 
þegar hann segir hin dýrmætu huggunarorð, sem lesin eru við 
hverja opna gröf: „Ég er upprisan og lifið“. Konurnar stóðu eftir 
við krossinn þegar aðrir höfðu flúið. — Að gröfinni komu þær 
þegar aðrir sváfu. — Þetta er undursamlegur aflgjafi fyrir konur 
allra alda. Kristur skildi hjartað — hann viðurkendi hverja við- 
leitni kvenna til starfs — þeirra kvenna, sem völdu sér hið góða 
hlutskipti eins og María gerði. Þetta er hin dýrmæta arfleifð, sem 
fallið hefir í skaut hverrar kristinnar konu. 

Dagurinn í dag (þegar ég er að skrifa þetta) er 6. júní — og 
ég minnist þessa dags fyrir 5 árum. Dagana áður hafði allur 
heimurinn beðið með ugg og ótta. Hin stórkostlega árás inn á 
meginland Evrópu var fyrir dyrum. Árásin sem meinti sigur eða 
ósigur — sem meinti líf eða dauða. Að morgni þess 6. júní færði 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 11 


útvarpið þessa örlagaþrungnu frétt að í dögun þann dag hefði 
árásin verið hafin. Þúsundir kvenna vissu að þátttakendurnir 
voru eiginmenn þeirra, elskhugar, bræður eða synir. — Fegurðin, 
friðurinn og vorblíðan, sem umkringdi okkur í þessari álfu þann 
fagra morgun þrýsti inn í hugan þeirri hugsun að guð friðarins 
vekti yfir drengjunum okkar. — í heimabæ mínum (Selkirk) 
barst hljómur frá kirkjuklukkum bæjarins kl. 10 að morgni. Sá 
hljómur flutti sérstakan boðskap til þeirra, sem sérstaklega þurftu 
á styrk að halda. Fólk yfirgaf störf sín og streymdi hver til sinnar 
kirkju. — Það var undrakraftur í íslenzku sálmunum okkar þann 
morgun. — Drottinn minn guð, þú ert bjarg mitt og borg — 
Á hendur fel þú honum. Eftir sameiginlega bænarstund hélt fólk 
heim til að taka upp störfin á ný, handtökin voru þögul og hlý. 

Hinn svonefndi D. Day er hjá liðinn fyrir 5 árum — ófriðnum 
á orustuvöllunum er lokið, en ennþá er m'argt sem sigra þarf. Enn 
eru hinir ungu staddir á hættulegum stöðum. — Ennþá virðist alt 
leika á reiðiskjálfi. Og ennþá berst hljómur frá kirkjuklukkum. — 
Kirkjan kaliar! Hún kallar ekki aðeins til sameiginlegra bæna 
heldur einnig til sameiginlegs starfs. Verksviðin eru mörg. Mættu 
allar kristnar konur skipa sér í fylkingu til starfa ákveðnar og 
öruggar. Megi þær allar eiga þá fullvissu að guð friðarins vakir 
yfir framtíðinni. Megi þeim auðnast að halda merkinu hátt og 
byggja á traustum grundvelli fyrir hina komandi kynslóð. 

☆ ☆ ☆ ☆ 


— Og okkur dreymdi drauma um æðri mátt, um konung kon- 
unganna, sem komi bráðum — og beri sannleikanum vitni og gæti 
lesið leyndar hugrenningar og elskaði þá, sem aðrir fyrirlíta. Við 
bíðum þín, sem boðar líf og frelsi: 

Velkominn, velkominn til Jerúsalemborgar Jesús frá Nazaret. 

David Stefanson 




12 


ÁRDÍ S 


A Visit to Nawakwa 

By Thjóðbjörg Henrickson 

It is my pleasure and duty to bring to you a report of my visit 
to the Lutheran Leadership Training Camp in Pennsylvania, near 
Gettysburg. 

As you already know, I was asked, at our last convention, to 
go to this camp to observe methods, especially of administration. 
This was done in answer to an invitation sent through the president 
of our Synod to the executive of Sunrise Lutheran Leadership 
Camp from the U.L.C.A. Parish and Church Schoolboard in 
Philadelphia. 

Early in July of last summer I left Winnipeg by train for 
Philadelphia. Thinking this camp was only a stone’s throw from 
that city, I found, when I reached Philadelphia, that I had gone 
a hundred miles farther than I should have done. I was not sorry 
about that as it gave me an opportunity to meet some of the members 
of the Lutheran Parish and Church School Board at their head- 
quarters. 

The following day I retraced my steps and travelled by bus 
to Gettysburg. As you know, Gettysburg is a very historical spot— 
where some of the last decisive battles were fiercly fought between 
the northern and southern states—where families were so divided 
on the subject of slaves and their rights to freedom that brother 
met brother in battle. These skirmishes and battle lasted for three 
days on these grounds—July 1, 2, and 3 in 1863. 

In a visit I made that same week to this place, I walked across 
a wide strip of green that had at that time been a wheat field, 
where 1,200 men were mown down by those that hid behind 
boulders on the opposite hillside. 

It is interesting to know that the Gettysburg Lutheran Semi- 
nary, established years before this—in 1820— served as a hospital 
and housed over a thousand dying and wounded soldiers of both 
sides, in those last days of the American Civil War. 

Every state represented at that battle ground, has erected 
memorial monuments and statues, depicting the story of this tragic 
battle as it was so grimly fought to its bitter end. These monu- 
ments are works of art and scattered over the huge area, dedicated 
as sacred ground and beautifully kept. 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


13 


This was one of the few public places I visited, where you 
could not see a hot-dog stand or a souvenir shop. These could be 
found a half-mile away, in the town of Gettysburg where thousands 
of tourists pass through each season to pay their respects to this 
sacred memorial park. 

From Gettysburg I drove the fifteen miles to Camp Nawakwa 
in the camp truck, driven by a very interesting young man, Ira 
Wilson, a student from Gettysburg Lutheran Seminary. He told 
me he was helping to earn his way through school by working in 
the kitchen of this camp for three months each summer. He said 
he had begun as one of the ground crew—clearing trees away, 
picking up stones, burning deadwood, making roads and paths etc.; 
later, washing dishes and floors—and now he had risen to the 
exalted position of assistant chef. Later I found he was a very 
versatile young man—he was the bugler that wakened the camp 
in the early morning and put it to bed at night. He also led the 
kitchen choral group in song, heard so often while meals were 
being prepared. 

.This same group, comprising four young men and six girls 
(all students) entertained in the dining room during meals, a couple 
of times while I was there. They really could harmonize and there 
was much laughter and applause over some of their comical song 
arrangements. 

Camp Nawakwa has functioned as a leadership training camp 
for some years. It actually has been in operation for twenty years, 
but I was told it took fully 5 years to get into action as a leadership 
training camp. I imagine they fumbled about and little by little 
found ways and methods from year to year. Always looking for 
methods of improvement in every phase of camp administration, 
just as other camps have had to do in their beginnings. Their 
executive must have realized how much there is to leam and how 
that can only be accomplished by experience from year to year. 


Nawakwa is an Indian name for “Deep in the woods”. Camp 
Nawakwa is indeed deep in the woods of a thickly wooded tract of 
land situated on a hillside of what is called South Mountain, in the 
State of Pennsylvania. One hundred and fifteen acres of trees of 
all kinds, flowers and ferns, mountain springs and brooks and fruit 
orchards compose this camp site. Old trees and young saplings are 
everywhere and the natural, wild, rustic appearance has been 
retained as much as possible. Clearances have been made only 



14 


ÁRDÍ S 


where it was strictly necessary for building sites, for sports grounds, 
for the pool and for roads. 

The buildings in this camp are scattered and yet arranged to 
meet their particular needs. Twenty-eight dormitories as well as 
a hospital hut, are well in the woods and apart from the other 
buildings. Each dormitory can house ten campers and a leader. 
Behind these dormitories are two roomy shower buildings, each 
having six cubicles with showers. The instructors have splendid 
accommodation in six well furnished lodges, with all conveniences. 

The Dining Hall, Assembly Hall, Office and Library with 
reading room, are large, and completely equipped for the uses 
intended for each. 

A canteen is attached to the office building, and serves postage 
stamps, post cards, chocolate bars, stationery and other supplies 
needed, to campers at moderate prices. 

Water is supplied from ten natural springs coming from hills 
round about, and forming clear brooks and rivulets. These have 
all been made use of and are combined into a deep stream flowing 
into, and through, the fine swimming pool there. 

Water is led into all buildings and each dormitory has its own 
lavatory and wash bowl with hot and cold water. 

The large building housing the library, reading room and the 
two arts and craft rooms is particularly interesting. One corner of 
this building is made of stone with Iron roof and doors—absolutely 
fireproof. Here is a splendid reference library used by students. 
A wide iron shutter rests on a counter, opening into the reading 
room. This is open in the afternoons and the reading room is 
presided over by the camp librarian, always at hand to advise and 
assist students in their studies. The reading room is large and airy, 
fitted with long, heavy tables and lighted with fluorescent lights. 
A huge fireplace is at one end. At the side of this room are two 
rooms fitted for arts and crafts taught by trained instructors. 
Campers can make various articles to take home as souvenirs of 
their stay in camp. Leather work, metal and gimp work, bead, 
pebble and shell work, are taught there and materials supplied at 
low cost. The other room is devoted entirely to ceramics (clay 
modelling) with a kiln that can produce a thousand degrees of heat 
and turn out beautiful glazed pottery, flowers in bowls or on pins, 
tall slender vases, candle sticks, bowls and lovely figures of all 
kinds. I was amazed at the results produced by these young people, 
many who had only these two weeks each year to participate 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


15 


in this kind of work. The motto above each door of these two rooms 
reads: “What is worth doing at all, is worth doing well”. 

There are many other places of interest in this fine camp. 

The Fountain, situated in the centre of camp, is a work of art. 
Cold, clear water flows into a large bowl giving a tinkling sound 
as of little fine bells, day and night. 

The Tryst is a small walled-in enclosure with a stone bench 
circling within—a grand secluded spot to meet one or two friends 
in camp and visit without interruption. 

Upper Temple is the out-of-door place of worship—on a hillside, 
overlooking a beautiful panorama of nature in all its glory and 
facing the western sky in awesome beauty of a setting sun. 

Council Circle is similar in construction to Upper Temple, well 
apart from the active centre of camp and situated in the deepest 
woods. A small clearing with three tiers of stone seats surrounded 
by a stone wall forming the top tier. In the centre is a large stone 
basin or bowl where bonfires can be made. This Council Circle is 
the meeting place for the Nawakwa Fellowship and for the many 
entertainments put on at night after Hillside Evening Service. 

The most sacred spot in camp is about a quarter of a mile from 
its centre, also in the woods. A large stone altar and cross, a wood- 
land sanctuary in a small clearing dotted with wild flowers and 
ferns and encircled by tall old trees. This spot is dedicated to the 
memory of the Camp’s Founder, Dr. Hadwin Fischer. This out-door 
chapel is designed for personal meditation and prayer, rather than 
for large assemblies. 

The white flint stone found on the camp grounds has been 
gathered and used to an advantage in all these favorite spots. 

Provision is made for all games— fields for base ball, volley 
ball, foot ball and basket ball, four tennis courts, a badminton court, 
a cemept floor for shuffleboard and a large swimming pool. A 
swimming instructor is there to help campers learn to swim, im- 
prove strokes or become better divers. 

The camp is served with electricity. All buildings and roads 
are well lit. The pool is bright with flood lights until Ira Wilson 
blows the bugle for Taps. In a short time all lights are out but 
those, at the fountain, along the roads and in front of each building. 
These are kept lit all night. 

This, then, is Camp Nawakwa and with all its buildings and 
equipment would be of little value or of any great use were it not 
for the fine, wholesome spirit of friendliness, helpfulness and joy 
that prevails, and produced by the attitude of those within this 



16 


ÁRDIS 


camp. The very friendly and efficient Director, Rev. Berkheimer, 
the Councillors, Instructors, and Dining Hall Crew and the whole- 
hearted participation of enthusiastic campers, create a spirit of 
good fellowship that permeates the very air throughout the camp. 


May I briefly outline the reason for this camp and how it came 
into being. You may find some similarity to the reasons for, and 
the beginning of our own Sunrise Lutheran Camp at Husavik. 

Dr. Hadwin Fischer, a Lutheran minister from our U.L.C.A. 
had, in some of his earlier pastorate years, served in rural districts 
and in smaller towns. In those years he, like many other ministers, 
struggled with general inefficiency and the great lack of adequate 
leadership in Church and Sunday School. He did much to remedy 
this in his parishes, but oft times was discouraged over the results 
of his labors. He tried various methods of training workers and 
imbueing them with enthusiasm and as he labored he gradually 
gained a vision of a camp, where, with the aid of God’s glorious 
out-of-doors, he could gather people (young and old) together and 
by religious instruction, fire them with a desire for service and 
make them more efficient workers in their respective parishes. 

The idea of camps (especially church camps) was in its infancy 
and he met a great deal of apathy and oft times opposition 
from his parishioners. Year by year this vision became clearer and 
he was able to transmit his ideas to others, who soon became his 
co-workers. Thus a site was found and the experiment begun. 

I do not propose to outline the story of this splendid camp from 
its beginning, twenty years ago. Suffice to say it was indeed a 
venture in faith, a desire to serve God and Dr. Hadwin Fischer’s 
vision has been made a reality. Today, through years of unabated 
enthusiasm, unstinting service and generous giving, Camp 
Nawakwa in its aims and purposes, stands as a memofial to a 
Christian’s dream. 

The three great aims of this camp are: lst—to discover ability 
for leadership; 2nd—to train leadership; and 3rd—to link leadership 
with the local church. 

This immediately shows that the camp is not an end in itself, 
but a means to better Christian living, through the vital religious 
training received by these children, youth and adults, and the 
results of this instruction carried into the many communities rep- 
resented by the camp enrollment. 

The possibilities of leadership qualities are boundless and 
every person everywhere has greater possibilities than those 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


17 


discovered or developed in himself. At Nawakwa, in numerous 
classes specializing in the science and technique of leadership, many 
interesting discoveries are made, discoveries of what leaders are 
and can become. Then after all too short a camp period, these 
people, young and old, go to put into practise in church activities, 
the many ideas learned at camp. 

In addition to group study and group discussions, a personal 
element weaves through the student’s life in camp, which Ieads to 
the realization of leadership qualifications. Here is where a group 
leader can do much for his camper. Through personal acquaintance 
and friendships established, the students are led to reveal their 
thoughts re the more serious side of life, and the leader is able to 
find access for advice and suggestion, for in all cases the adolescent 
is confused and needs kindly guidance. This may lead to individual 
or group discussions of life’s ambitions and characteristics needed 
to achieve these ambitions. Desirable or undesirable traits of 
character are revealed and thus the leader is given the road to 
follow for wise and true guidance of those placed in his or her care. 

It is impossible to measure the results of good group leadership 
in camp but I was told that many have declared in later years, that 
through wise camp leaders and kindly advice, they found a fuller 
way of living and learned the joy of service to their church and 
community. 

This camp was established for a very serious purpose. Permit 
me to quote a statement of Dr. Hadwin Fischer, the founder of 
this camp: “Since its founding, Nawakwa is a camp of the church. 
It aims to discover leadership, to train leadership and to link 
leadership to the church. It asks the church to select its campers 
and students carefully and aims to give them that training which 
will lead to intelligent co-operation when these people return home 
to their communities and to their churches”. 

The camp’s program, while differing from the average camps, 
because of the spiritual emphasis, is brimful of variety, combining 
spiritual training and recreation, to the greatest advantage. 

To show how this combination of human needs is carried 
throughout their program, may I give you a brief synopsis of one 
day in this camp. 

At the stroke of seven our friend the bugler sounds the reveille 
and ends his call with some popular air. This being a clear sunshiny 
morning he plays the well known popular song: “Oh, what a 
beautiful morning, Oh, what a beautiful day”. We rise from a 
restful night with that thought in mind, and the sun smiles in á 



18 


ÁRDÍ S 


blue sky with a light breeze passing gently through the grand old 
trees, that have seen many a such morning. 

Boys of all sizes, from fifteen to their early twenties can be 
seen rushing in their bathing suits, down to the pool for an early 
dip. Others are running to where the flag pole is, to raise the flag 
for the day, with a salute and a recital of the pledge to their 
beloved country. 

Then come the setting up exercises for all, conducted by their 
recreation director. 

Back to their cabins they hurry to dress and tidy up. Some 
get sweeping done before the bell rings for Morning Watch. This 
is a ten-minute period of devotions; first in the cabin, led by their 
leader—a prayer and a scripture reading—and then followed by 
individual lesson study set for that day. For this individual study 
the boys go to their favorite spot near the cabin—a mossy stone, 
or under a tree, or lying prone on the green grass. Silence reigns 
over the camp for this period. 

The breakfast bell rings and what a scramble from all directions 
to the dining hall, filling the air with shouts and talk from these 
two hundred and eighty-seven boys. Each boy knows his tribe’s 
allotted tables, Director Berkheimer blows his whistle and instantly 
there is silence. He calls on some one (a young minister or an 
instructor or a young boy) to say a prayer. Breakfast is served and 
then the fun begins. At first the boys are too busy consuming 
porridge, cereal, toast, apple-butter, cocoa and milk, to do much 
talking but soon the first pangs of hunger have been satisfied and 
the noise gradually increases. At a table in the corner a song begins 
and soon the whole crowd has joined in. Then two groups may try 
to out-drown each other in two different songs. When the noise 
seems to be out of hand, the whistle is sounded and all quietens 
for a while. 

Entrance into and departure from the dining hall is at all times 
done in an orderly manner, each tribe leaving when called by the 
camp director. 

Duty period now begins and a great deal of sweeping and 
tidying is done in cabins, on the grounds and in the larger buildings. 
All these duties are allotted to tribes and cabin groups. All must 
be in order when the inspectors arrive, while classes are in session. 
Three inspectors are chosen each day from instructors not occupied 
at that time. 

The bell for classes rings all too soon and once more all is quiet. 
Classes continue for two half-hour periods and then a twenty- 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


minute break, when they gather in the assembly hall to sing songs 
new and old and learn new ones as taught by the music director. 
The three inspectors, for that day, present their report in some 
unique manner—a skit or a ventriloquist reports through his 
dummy, or there is a rummage sale of articles found lying about. 
These reports are received with hilarity and yet with a certain 
amount of anxiety as each cabin group is anxious to attain all 
credit points possible while in camp. This gathering finishes with 
songs and camp yells. 

Again the bell rings for classes and another two half-hour 
periods of religious instruction. 

The same meal routine repeats itself when dinner comes 
around, except there may be greater noise and more hilarious 
doings, with many of the instructors and leaders doing stunts. This 
may be a harmony quartette led by their cabin leader or a comic 
song by an instructor. One outstanding act was performed by a 
group íeader, a minister. He cleared a spot on our table where he 
stood to do a clever balancing act with canes and dishes. You can 
imagine how much the boys appreciated such a performance. When 
things became a bit too noisy the whistle could produce absolute 
silence. 

The canteen is particularly popular for post cards, etc. It is 
open for ten minutes after each meal. 

It was unbelievable how the office bell could perform miracles. 
One minute the grounds would be swarming with noisy boys, and 
the next minute the whole camp would seem deserted. This, of 
course, was the rest period. Some would rest in their cabins, others 
would go to the reading room to write letters or study, and many 
could be seen working at their models in the art and craft rooms. 

In a half hour the bell proclaimed the end of rest-period and 
time was now their own for extra study — letter writing, sun 
bathing, tennis, swimming, baseball or any other form of recreation, 
stamp collecting or exchanging, photography, nature study in 
groups, or boys in the field developing muscular skills and team 
spirit of co-operation and good sportsmanship. And always the 
leaders were nearby to assist and advise when needed. 

Following the evening meal, preparation was made for the 
daily evening service, by those taking part. 

Then came the inspirational highlight of the day — Hillside 
Service. This name was given to the evening service because, in 
the early days of camp this service was always conducted on the 
hillside at Upper Temple when weather permitted. This custom 



20 


ÁRDÍS 


continues but can be changed to any other spot in camp—on the 
athletic grounds, or at Council Circle or beside the pool or in some 
wild spot in the woods. No matter where this daily evening service 
is held, the routine is the same. Part of the hike is free and easy 
with conversation and singing, but the last approach is made in 
reverent silence. A cabin group may be in charge of the service 
and the boys have made careful preparation in the choice of hymns, 
in prayers and in the scripture readings. The short message is 
usually delivered by a divinity student or a minister. As the service 
progresses the sun sinks slowly out of sight, behind the hills. Then 
with daylight fading, the day draws peacefully to a close and God 
seems very near to each one of us. 

Back to camp, through the shadowy woods, the evening 
activities begin. These might be a treasure hunt, a play given by 
a cabin group or a bonfire party. Whatever it is, there is much 
laughter and jollity. 

Soon Taps are heard from Ira Wilson’s bugle and the fun is 
over. Only minutes to get ready for bed—a short devotional service 
in each cabin led by their group leader—this may be Bible reading 
or a hymn sung, poetry read and a prayer—all binding together 
this small group as one family. 

So ends a day at Nawakwa—one of many such days and every 
day filled with interest and happiness—a day full of contrasts— 
play and study — rest and activity — uproarious noises and deep 
silences — and a knowledge of God’s love and goodness weaving 
into every hour. 

The cabin lights go out, one by one, and soon the silence of 
night rules over all. 


I leave you to judge if such a camp as this is not actively 
engaged in Home Mission Work. You will agree that to help mould 
character and, through God’s Love, implant in the young heart a 
desire to serve Him by word and deed is Home Mission Work in 
its highest form. 

Surely results must show from such training as this for the 
sixteen hundred young people who pass through this experience 
each summer. 


Three years ago the Lutheran Women’s League opened a 
camp with this same purpose and with these same aims in mind. 
It is only with the enthusiastic help of many, that this camp can 
thrive and realize this purpose and these aims. Our camp executive 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 21 


is convinced that this can be achieved through sincere co-operation. 

Camp Nawakwa was blessed with earnest, Christian workers, 
giving unstinted aid and service in their first difficult years; so 
have we, noble, earnest Christians, within our Icelandic churches, 
anxious to see the future of our faith safeguarded by training our 
youth in the Christian way of living. 

Through wholehearted and enthusiastic co-operation of all our 
Lutheran friends, this can be done and Sunrise Lutheran Camp 
can be made into a model Leadership Training Camp for all our 
people. It isn’t only money, but also willing, voluntary personal 
service that can achieve this goal. 

This camp of ours, situated on the shores of Lake Winnipeg 
and within the area where our early pioneers first settled in Mani- 
toba, can and will become a fitting monument to their courage and 
sacrifices. 

God grant that this Youths’ Camp, Sunrise Lutheran Camp, 
may develop in all the ideals planned for it and strengthen, in 
young and old, a desire to serve in our Lord’s Work, and through 
these results, give reverent, spiritual dignity to our Lutheran 
Church. 


☆ ☆ ☆ ☆ 


Lærdómstími æfin er 
ó, minn Drottinn veit ég geti 
numið alt, sem þóknast þér 
þína speki dýrast meti: 

Gef ég sannleiks gulli safni 
gef í vizku og náð ég dafni. 



22 


ÁRDIS 


Hvernig getur konan bezt styrkt 
heimsfriðinn 

Erindi efiir Mrs. Rannveigu K. G. Sigbjörnsson 

(Framhald frá síðasta hefti Árdísar) 

Heimilið er stórikostlegt ríki og því meir sem konan og maðurinn 
geta lagt í það, að viðhalda þar sönnum friði og hamingju, því meir 
styrkja þau friðinn útá við auk þess sem þau auka hamingju sína. 
Foreldrar auka sína eigin hamingju með því að sýna bömum sínum 
samúð og samhygð í því sem barninu finst vera vandamál. Eitt af 
stóru spursmálunum gagnvart börnum, er þolinmæði foreldrisins. 
Gefa þeim alla þá vel stemdu mentun, sem þau mögulega getá og 
sem kraftar barnsins og eðli útheimtar. Nothæf mentun til munns 
og handa, er lífsvopn vaxandi úng'lings. Um leið og barninu er inn- 
rætt prýðileg framkoma í daglega lífinu, þá er nauðsyn að innræta 
því samhygð með málleysingjunum ekki síður en mönnunum. Vekja 
athygli þeirra á því að málið var gefið þeim til þess, meðal annars, 
að tala máli þeirra, sem ekki geta talað. Bæði ábyrgð og yfirburðir 
fram yfir málleysingjann, felast í málinu. Minnumst áva'lt þessara 
orða: Lífið er dýrmæt gjöf Drottins og til þess ætlað að vér verjum 
því Guði til dýrðar og mönnurn til gagns og til þess að undirbúa 
sjálfa oss undir æðra líf. Mig minnir að þessi grein væri í Helga 
kverinu. Hún virðist vera nokkuð góð enn. Foreldrar geta ekkert 
gert betra fyrir börn sín en að upplýsa þau í Guðs orði og dygðanna 
vegi, á heimilinu og viðhalda kirkjunni- ákveðinni trúarjátningar 
kirkju með Sakramentunum, sem Drottinn skildi oss eftir. 

Börnin í dag, eru 'borgarar ríkisins á morgunn, og ef „Drottinn 
byggir ekki húsið, þá erfiða smiðirnir til einkis.“ Þetta gildir um 
höll og hreysi. 

Stundum er það, að konan þarf að fara frá heimilinu að vinna 
og það er oft að hún getur alls ekki fylt pláss sitt vel. Ef hún er sönn 
móðir, þá má vel fara ef börnin tapa ekki við það; en krefji nauðsyn, 
þá er ekki til neins að tala um það. En það er mikill skaði þegar svo 
ber undir. 

Enn er eitt atriði, sem hvert foreldri ætti að innræta barninu. 
Það er djúpa virðingu fyrir borgara réttinum. Þegar ég lít yfir þau 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


23 


atríðin, sem hafa orðið á vegi minum bæði af eigin reynslu og við 
kynningu við annara reynslu, þá finst mér borgara rétturinn, það 
er verðmæti hinna dýpstu og dýrustu mannréttinda, vera eitt mesta 
verðmæti þessarar jarðar. Það hafa komið fyrir þau augnblik, að 
mér hefir fundist hann ganga næst sáluhjálpinni 

Ég hefi séð fult hús af unglingum, allir fyrir innan fermingu 
og jafnvel þeir daufgerðustu höfðu rjóðar kinnar og bálandi augu, 
er kosningar voru á seyði, af áhuga fyrir því hver kæmist að. 

Hin myndin er ungur maður sem tekið hefir á sig ábyrgð hjóna- 
bands og heimilis, hann bregður sér ekkert þó honum sér sagt, að 
nú sé búið að svifta hann atkvæðisrétti á vissu svæði. „Eg botna bara 
ekkert í slíku“, verður honum að orði og hann er eins rólegur og 
ekkert hafi í skorist. 

Eg vona að það komi aldrei fyrir hjá mönnum af íslenzku bergi 
brotnu, að þeir viti ekki um það, lögaldra, kvæntir heimilisfeður, 
nvort þeir hafi atkvæðisrétt eða ekki. 

Mannréttindin rista miklu dýpra í sál mannsins, en maður gerir 
sér grein fyrir í daglegu lífi, og vel má það vera, að sami maður 
sem ekkert veit um atkvæðisrétt sinn, ef hann stæði andspænis og 
nógu nærri þeim virkileik, að hann hefði verið sviftur því, þá 
þykir mér trúlegt að hann hefði vaknað eða raknað við. 

Þegar frú Margrét Jónsdóttir Benediktsson setti á stofn og gaf 
út kvennréttindablaðið, „Freyju,“ með hjálp manns sins hr. Sigfúsar 
B. Benediktssonar, minnist ég þess að ég sá af tilviljun tvö blöð 
minnast blaðsins, bæði gerðu það á mjög drengilegan hátt. Annað 
var Sameiningin í ritstjórnartíð Dr. Jóns Bjarnasonar, hitt var stór- 
blaðið Free Press, í ritstjórnartíð Dr. Dafoe. Báðir mennirnir hafa 
skilið það, að á bak við litla blaðið, hjá fátæku fólki, var stórt mál. 

Þökk og heiður sé Margréti og manni hennar fyrir baráttuna 
fyrir athygli þessa máls. 

Ef um það ræðir að konan leggi af mörkum til lífsins utan heim- 
ilisins, þá, ef hún er vel hugsandi kona, mun hún gera það eftir 
megni, með tilliti til heimilishagsins. Eg fyrir mitt leyti, er innilega 
þakklát mörgum konum, sem hafa lagt mikið til lífsins einnig utan 
heimilisins. Hvað sem það kann að hafa kostað þær, þá hafa þær 
lagt svo mikinn og stórann skerf til lausnar konunni úr heimskuleg- 
um viðjum og þar með útbreitt byrtuna yfir heiminum. Þær standa 
í sérstakri fylkingu. Fjarska oft hafa þær staðið einar. 



24 


ÁRDIS 


Konan hefir aldrei verið betur mentuð en nú; haft meira frelsi 
né svigrúm á heimssviðinu en einmitt nú. Það er fyrst og fremst 
kirkjunni að þakka, svo því fólki sem starfað hefir og starfar að 
viðhaldi hennar, síðan þeim konum og körlum, sem unnið hafa að 
þessari miklu lausn. En vandi fylgir vegsemd hverri og það er um 
að gera, að muna það ávalt að trúin og siðgæðið, er áttavitar, sem 
aldrei má sleppa af hafskipinu mikla: Lífsfleyinu. 

Hafðu Guð í huga og minni, 

Hafðu Guð fyrir augum þér, 

Hugsaðu um Guð í hverju sinni, 

Heyrir Guð og til þín sér, 

Virtu Guð í valdstjóm þinni 
Og vittu að hann þinn herra er. 

Svo ætla ég að segja ykkur dálitla sögu að endingu. Hún er 
ekki löng og ég býst ekki við að hún komist inná leikhúsin. 

Fremsti bærinn í Syðradal, í Bolungarvík, Isafjarðarsýslu, á 
Islandi, heitir Gil. 

Gil stendur vestanvert í dalnum og er umkringt fjöllum á 
þrjá vegu. Margir búendur hafa búið þama. Hvort þar er nokkur 
nú veit ég ekki. 

Um miðja nítjándu öld, bjuggu þar hjón Halldór og Margrét 
að nafni. Þau þóttu bæði vænar manneskjur. 

Einu sinni stóð til kirkjuferð á Gili. Fimm ára dreng langaði 
mikið til kirkjunnar. Ekki hefir vakið fyrir dregnum neitt annað 
en til breytingarlöngun. Það hefir á þeim árum og á þessum stað, 
ekki verið neitt um skemtanir annað en það sem börn gátu leikið 
sér heima fyrir eða þá að fá að fara með fullorðna fólkinu í dá’lítið 
ferðalag. Kirkjuferð hefir líklega verið nærri því það eina, sem kom 
til greina. Drenginn langaði sárlega til að fara, en- hann átti engar 
spari buxur. Maður heyrði að börnin hefðu verið um fjórtán að tölu 
og engin saumamaskína til- hafði bókstaflega ekki komið í héraðið. 
Sumar konur myndu nú kanske telja það rétt, að segja drengnum 
að hætta að skæla og steinþegja, sitja heima og 'horfa í kring og tala 
við hin börnin. Drengurinn vissi um hvað ti'l var að skemta sér við 
heima, það var alt þaulreynt. Hann langaði til að kanna nýja stigu, 
sjá ljósahjálm, heyra mikinn söng, sjá mann í fallegum fötum. Margt 
fólk- Hann hafði heyrt um þetta alt og 'hann grét mikið. 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 25 


Margrét tók þá vaðmálsstranga. — Það dugði ekki annað en 
eiga vaðmálspjötlu á hendi með fjórtán börn, fram í afdal og koma 
ekki í kaupstað nema kanske einu sinni á ári — kanske aldrei á 
árinu. Svo Margrét tók á vaðmálsstranga sínum, sneið buxumar 
handa litla snáðanum og þræddi saman svo að vel dugði, þá á 
Sunnudagsmorguninn og lofaði drengnum með sér til kirkjunnar. 

— Það er einmitt þetta, kæru tilheyrendur. — Þetta sem gerst 
hefir í hljóði — Tárin þerruð, sárin mýkt og grædd, myrkrinu vísað á 
bug með ljósinu - ljósi á lýsiskolu stundum - í fátæklegri baðstofu, 
]jós hjartans skein alveg eins skært þar — ljós manngæsku og vits- 
muna, ljós sjálfviljafórnar sem möglaði ekki þó byrðin væri þung — 
kvartaði ekki þó stundum lægi í herðum, heldur 'hélt beint áfram ~ 
áfram — framhjá skuggunum og öllum þeim ógnum sem æskan 
óttaðist í skuggunum — áfram hjá heimsku og hjátrú inná svið hins 
sanna ljóss og lífs. - 

Það er með því að tendra þetta ljós fyrst og fremst í sál þeirra 
sem konan umgengst, að hún getur vonast eftir að koma fram til 
góðs á heimssviðinu. 

Svo vil ég þakka fyrir alt gott, sem mér hefir hlotnast fram 
að þessu. Guði sé lof fyrir að ég fékk að þekkja kristna trú. Fyrir 
foreldra, ættir, uppruna og föðurland. Fyrir þá sem hjúkruðu mér í 
æsku og kendu mér að þekkja Guð og frelsarann. Fyrir að 'leiða mig 
í þetta land. Fyrir vænan eiginmann, sem með óþreytandi elju hefir 
erfiðað fyrir tilveru okkar og barna okkar, fyrir börn, sem eru 
ráðvönd og unna obkur af heilum hug, fyrir velviljaða tengdasonu 
fyrir efnileg barnabörn. Fyrir að hafa gefið mér og mínum heilsuna 
aftur og aftur, oft úr þungum viðjum. Fyrir að hann leyfði mér, 
svo örlítil sem ég er, að taka þátt í því hinu mikla landnámsstarfi 
þjóðar minnar í Norður-Ameríku. — Fyrir alt, sem lífið hefir rétt 
að mér, blítt og strítt, þakka ég Drotni. 

Svo þabka ég yður öllum, sem eruð hér í kveld, fyrir þólin- 
mæðina að hlusta á þessi orð, sem ég hef flutt. Og hjartans þakkir til 
Bandalags Lúterskra Kvenna, fyrir að bjóða mér að koma hingað 
og allra þeirra sem hafa stutt að því á einhvern hátt. 

Enn vil ég þakka Mr. og Mrs. Arinbjörn Bárdal fyrir framúr- 
skarandi alúðlega gestrisni á þeirra höfðinglega heimili, er þau 
hafa látið okkur þremur í té manni mínum, dóttur og mér allann 
tímann sem þíng Bandalags Lúterskra Kvenna stóð yfir. 



26 


ÁRDIS 


Mrs. Elizabet Þuríður Polson 

Á síðastliðnu vori átti Elízabet Polson áttatíu ára afmæli. Var 
þess minnst með mannfagnaði á heimili dóttur hennar og tengda- 
sonar; margir fjarverandi vinir þessarar merku konu voru þar 
staddir í anda með blessunaróskir í huga til hennar, sem hefir 
starfað svo vel og lengi, sem 
hefir glatt svo marga bágstadda, 
sem hefir heimsótt svo marga 
sjúka og sem hefir stráð gleði- 
geislum á leið þeirra, sem ein- 
mana eru, sem hefir verið hin 
góða eiginkona og móðir. 

Hún var fædd 3. apríl 1869. 
Foreldrar hennar voru þau Gísli 
Konráð Eiríksson og Elízabet 
Þuríður Jónsdóttir. Til Ameríku 
fluttist hún árið 1876. Hún gift- 
ist Ágúst Gunnarssyni Polson 3. 
júní 1888. Var sambúð þeirra 
hin ánægjulegasta, heimilið 
glaðvært og aðlaðandi. Barna- 
hópurinn var stór, 11 alls. Þar af 
lifa 7 dætur og tveir synir. Einn 
son misstu þau á unga aldri, ann 

Mrs. Elizabel Þ. Polson ar lét líf sitt í hinu fyrra heims- 

stríði. Mann sinn missti Elízabet 
fyrir fáum árum. Heimili Polsonshjónanna var fyrst í Winnipeg, 
fluttu þau svo til Gimli og áttu þar heima í mörg ár. Fluttu þaðan 
til Winnipeg og settust að í húsi því, sem verið hafði heimili séra 
Jóns og frú Láru Bjarnason, 118 Emily street. Hin síðari ár hefir 
Elízabet átt heima hjá dóttur sinni og tengdasyni Mr. og Mrs. P. 
Goodman í Winnipeg. 

Polsons heimilið var ávalt mannmargt, efnin voru aldrei mikil, 
en þó virtist þar aldrei skortur á neinu, ætíð nóg fyrir hendi ef 
einhvern þurfti að gleðja, hendur útréttar til að hjálpa þeim, sem 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


27 


þess þurftu með. Barnahópurinn fallegur, börnin ávalt glaðleg, 
sælleg og vel uppfærð. Árin sem þau bjuggu á Gimli voru börnin 
ung og heimilisannir miklar, þó virtist svo sem húsfreyjan hefði 
nógan tíma til að sinna félagsstörfum utan heimilis. Þau hjónin 
bæði voru samhent í að starfa fyrir Lútersku kirkjuna, sem þau 
unnu af heilum hug. Elízabet var í mörg ár forseti safnaðar kven- 
félagsins Framsókn. — Sérstaklega er mér minnisstæð kirkjusókn 
Polsons fjölskyldunnar á Gimli. Mér er sem ég sjái bekkinn þeirra 
nálægt miðri kirkjunni að norðanverðu, sem var fullskipaður við 
hverja guðsþjónustu. Þar var öll fjölskyldan saman. Líka minnist 
ég þess með gleði og aðdáun hvernig að börnin öll sóttu sunnudaga 
skóla og eftir að leiðir eldri systranna lágu að heiman sóttu þær 
ávalt sunnudagaskólann á Gimli þegar þær komu heim um helgar 
þó fullorðnar væru. 

Eftir að fjölskyldan flutti til Winnipeg mun Elízabet lítið hafa 
gefið sig við félagsskap, en miklum tíma eyddi hún í heimsóknir 
til þeirra, sem sjúkir voru á almenna spítala bæjarins. Heimilið 
þeirra var þar nálægt og þangað átti hin þreytta móðir mörg spor. 
Margur sem þar lá veikur lengri eða skemmri tíma, vinafár og ein- 
mana mun blessa hana fyrir nærgætni og hughreistingu, og fyrir 
gleðina, sem hún færði með sér inn í sjúkraherbergi þeirra.- 

Fyrir mörgum öldum var skráð lýsing hinnar góðu konu, til- 
einka ég þau orð þessari áttræðu hetju, sem ennþá er ung í anda. 
Hún breiðir út lófann móti hinum bágstadda og réttir út hendurnar 
móti hinum snauða. — Hún vakir yfir því, sem fram fer á heimili 
hennar og etur ekki letinnar brauð. Börn hennar ganga fram og 
segja hana sæla. 

INGIBJÖRG J. ÓLAFSSON 

☆ V ☆ ☆ 


Til hvers lifum við ef við gerum ekki tilraun til að gera lífið 
léttara fyrir samferðafólk okkar. George Eliot 



28 


ÁRDÍS 


Blikmyndir úr sögu Mikleyjar 

Eftir Ingibjörgu Jónsson 

Flutt í Mikleyjarkirkju 13. júní 1949 

Margar konur, sem sitja þetta tuttugasta og fjórða ársþing 
Bandalags lúterskra kvenna, hafa ekki áður komið til Mikleyjar. 
Við hugsuðum sem svo að þær myndu hafa meiri ánægju af ferð 
sinni ef þær kyntust að litlu leyti sögu eyjarinnar, og völdum 
því það efni. Erindið verður óhjákvæmilega nokkuð persónulegt 
og bið ég velvirðingar á því. Ég takmarka efnið að mestu leyti 
við það, sem ég þekti bezt til og svo við hinn kirkjulega þátt sög- 
unnar vegna þess að við erum hingað komnar, í vissum skilningi, 
í kirkjulegum erindum. — 

Þessi eyja hafði fengið nafnið , Big Island, áður en íslendingar 
námu hana, því hún er önnur stærsta eyjan í Winnipegvatni — 18 
mílur á Íengd og 6 mílur þar sem hún er breiðust. — íslendingar, 
er þeir komu hingað, þýddu strax nafnið, og varð það mun til- 
komumeira og fegurra á þeirra tungu; þeir nefndu eyjuna Mikley 
og sjálfa sig Mikleyinga. 

Litlar sögur fara af Mikley áður en íslendingar komu. Telja 
má þó víst að hún hafi í aldaraðir, verið áningarstaður frum- 
byggja landsins, Indíánanna, á ferðum þeirra um þetta mikla vatn. 
Eyjan var vaxin þéttum skógi að austanverðu og þar hefir verið 
gott til dýraveiða, en að vestan eru grassléttur og er ekki ólíklegt 
að þar hafi vísundar haldið sig. Steinn hefir fundist hér, sem 
líkur er þeim, er Indíánar notuðu til að rota þessar skepnur. 

Eftir að Hudson Bay félagið stofnaði loðskinna verzlun sína 
á 17 öld, sóttu Indíánar til York Factory víðsvegar af sléttunum 
með vörur sínar. Þeir mæltu sér oftast mót á Winnipegvatni. Þeir, 
sem komu ofan Assiniboine og Rauðána, munu oft hafa lent 
barkarkænum sínum við þessa strönd, slegið upp tjöldum sínum, 
kynt elda, haldið veizlur og dansað, eins og þeirra var venja, því 
þeir voru glaðsinna menn og frjálslegir, og gerðu sér litlar á- 
hyggjur út af morgundeginum. 

Ekki eru menn sammála um það hverjir hafi fyrstir hvítra 
manna komið á þessar slóðir. Þykir sumum líklegt að Islendingar 
hafi komist á skipum sínum frá Hudsonflóanum til Winnipeg- 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 29 


vatns 1362; siglt suður vatnið, komið við í Mikley á leið sinni til 
Rauðárinnar. Þetta eru getgátur enn sem komið er, en víst er að 
hinir miklu frönsku landkönnuðir, La Verendrye og synir hans 
fundu Winnipegvatn 1837 og ferðuðust um þetta svæði og á eftir 
þeim komu loðskinna kaupmennirnir. Og sjálfsagt hafa hinir 
fyrstu landnámsmenn Vesturlandsins — Skosku landnámsmenn- 
irnir 1812, hvílt sín lúin bein á bökkum eyjarinnar á hinni löngu 
ferð til Rauðárdalsins. — Mikley hefir áreiðanlega verið áningar- 
staður í fyrri tíð landsins. 

Þær fyrstu heimildir, sem ég hefi getað aflað mér um sögu 
eyjarinnar eru í Manitoba Mílestones eftir Margaret McWilliams. 
Þar skýrir hún frá því að Henry McKinney — sá, er fyrstur manna 
reisti hús á Portage og Main gatnamótunum í Winnipeg — hafi 
siglt skonnortu sinni Jessie McKinney, út til Mikleyjar (Big Island), 
árið 1868, felt þar timbur og flutt það til Selkirk; varð það þorp 
eftir það, miðstöð timburiðnaðarins í Manitoba, í fjölda mörg ár. 

Sjö árum síðar fluttu Islendingar norður að vatninu. Nýlendu- 
svæði þeirra náði frá Merkjalæk — Boundary Creek — og norður 
fyrir Mikley. Haustið 1875 komust þeir ekki lengra en norður að 
Gimli. Þegar voraði, leituðu margir lengra norður á bóginn og 
sumir komust til Mikleyjar. 

Oft hefir fólk undrast yfir því að íslendingar skyldu sækja út í 
eyju, í þá einangrun, sem eylendan býr þeim. En þannig virðist 
það hafa ávalt verið. Island er eyja og margar smáeyjur við strend- 
ur íslands eru byggðar þrátt fyrir nóg landrými á landinu sjálfu 
og þrátt fyrir erfiðar samgöngur við eyjarnar. Það er eins og 
einhver æfintýraljómi hafi hvílt yfir eyjum í huga íslendinga. — 
Hér er smáeyja fyrir vestan Mikley, sem Engey heitir. Einn 
ágætasti frumherji Mikleyjar nam þessa eyju, en varð að flytja 
þaðan eftir nokkur ár vegna flæðis og síðan hefir hún verið í eyði. 

Annars var það nú ekki æfintýraleit, sem vakti fyrir hinum 
snauðu íslenzku mönnum, er hingað fluttu, heldur leit eftir stað 
þar sem tryggast yrði um afkomu þeirra. Og sannleikurinn er sá, 
að á þeim tíma var Mikley ekki einangraðri en aðrir hlutar 
nýlendunnar; hún hafði í raun og veru meiri sambönd við um- 
heiminn en aðrar byggðir í Nýja Islandi. Eins og áður er getið, 
var byrjað þar á timburtekju árið 1868 og hafa því verið af og til, 
ferðir á timburflutningabátum milli eyjarinnar og Selkirk. 



30 


ÁRDÍS 


Fyrsti íslendingurinn, sem fluttist til eyjarinnar vorið 1876, 
hét Magnús Hallgrímsson. Hann hafði frétt að sögunnarmylla væri 
austanvert á eyjunni og hugsaði sem svo að hann myndi geta 
fengið atvinnu hjá myllueigendunum. Þetta reyndist rétt; hér var 
rekin sögunarmylla af mönnum frá Selkirk og hún stóð hér um bil 
á sama stað og myllan, sem er hér rétt fyrir sunnan kirkjuna. Öll 
víkin dregur nafn sitt af henni og er kölluð Mylluvík. Magnús tók 
heimilisréttarland og er það landið, sem er rétt fyrir norðan kirkj- 
una og grafreitinn. Hann nefndi bæ sinn Ingólfsvík eftir syni sín- 
um, Ingólfi, er heitinn var í höfuðið á Ingólfi Arnarsyni, fyrsta 
landnámsmanni íslands. — Fjöldi íslendinga fluttist til eyjarinnar 
þetta ár — 1876. 

Ekki höfðu landnámsmenn eins mikið gagn af myllunni eins 
og þeir höfðu gert sér vonir um. Umsjónarmaður hennar var Skoti 
að nafni, Tom Hillgrow. Hann þóttist hafinn yfir þennan öreiga 
aðkomulýð og var illur viðureignar. íslendingar uppnefndu hann 
þegar og kölluðu hann geðilla Tom. En svo henti það Tom að hann 
varð ástfanginn í íslenzkri stúlku, sem Hanna hét; þau giftust og 
er ekki ósennilegt að hann hafi verið geðbetri við íslendinga 
eftir það. 

Sjálfsagt hafa landnámsmenn getað fengið eitthvað af borðvið 
til húsagerðar frá myllunni; þar var líka smáverzlun. En þetta 
fólk hafði litla sem enga peninga meðferðis; fátæktin var nístandi, 
sulturinn svarf sífelt að því. Þar við bættist hýbýlakuldi. Fyrsti 
veturinn var einn sá mesti snjóavetur, sem sögur fara af. En ægi- 
legastar voru þó hörmungar bóluveikinnar, sem barst þann vetur 
til eyjarinnar. Sagt er að þrjátíu manns hafi dáið úr henni; þeir 
hvíla á Kirkjubóli, suður á eyjunni. Mun það láta nærri að fimti 
hver maður hafi dáið, eftir voru aðeins 115 manns. — 

En nú fer ofurlítið að rofa til. Eyjarmenn mega vera geðilla 
Tomma þakkíátir fyrir eitt; hann kendi þeim að veiða undir ís, 
en hann hafði sjálfur lært það af Indíánum. Islendingar komust 
fljótt upp á að fiska sér til matar og annan veturinn, sem þeir 
voru hér, kom innlendur maður á hestum með hveitimjöl og lét 
þá fá einn sekk fyrir 56 hvítfiska og þar með hófust fiskiviðskipti 
Islendinga og hinn mikli fiskiútvegur þeirra á Winnipegvatni. 
Fiskimiðin við Mikley og norðan við Mikley voru talin ágæt og 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 31 

þangað sóttu menn á vetrin úr öðrum hlutum nýlendunnar. Mikl- 
eyjarbúar voru þannig betuf settir en aðrir nýlendumenn í þá 
daga, en þó gátu þeir ekki veitt sér nema brýnustu nauðsynjar 
fyrstu árin. 

Amma mín, Margrét á Reynistað, sagði mér frá því hve hún 
hefði saknað þess að fá aldrei kaffisopa, en svo hugkvæmdist henni 
að brúna hveitikorn, mylja það og nota það sem kaffi og þótti 
henni það allgott. Te var búið til úr laufum af lyngi; það var nefnt 
Indíána te. Lögur úr birkitrjám var soðinn niður og notaður sem 
sykur. Brauðgerðin var einföld fyrst í stað — flatkökur steiktar 
ofan á stóarlokunum. 

Eina kú hafði afi minn keypt á Gimli þegar hann kom 1876, 
og átti hann þá eftir aðeins 25 cent í vasanum. Þeir, Sigurður 
Erlendsson og hann réru með fjölskyldur sínar á smábát frá Gimli 
og norður til Mikleyjar — 40 mílur. Kýrin var með í ferðinni, 
hefir sennilega verið teymd norður með ströndinni og svo lagt á 
stað með hana á dalli eða fleka yfir til eyjarinnar. Myrkur skall á 
áður en eyjunni var náð og kýrin varð viðskila við bátinn og 
bjóst enginn við að sjá hana framar. Ferðafólkið náði landi vestan- 
verðu á eyjunni, kynti eld og bjó um sig eins og bezt það gat, en 
illa leið því, því sárt var að missa kúna. — Nokkru seinna heyrir 
það ógurlegan skruðning í skóginum, eins og einhver afarstór 
skepna væri að brjótast í gegnum hann. Má nærri geta að því 
hefir ekki orðið um sel. Skepna þessi ryðst nær og nær, rekur upp 
ógurlegt öskur og hleypur til þeirra. Þar var þá kýrin komin; 
hún hafði getað svamlað til lands, en á öðrum stað, og sótti svo 
þangað sem eldurinn var. Þetta var mikið lán því kýrin var sannar- 
leg búbót og kom sér vel fyrir fleiri; mjólkinni var skipt upp á 
milli fjögra og fimm fjölskyldna. 

Fyrsta veturinn, þegar hungrið svarf sem sárast að fólkinu, 
var amma mín einn dag að ganga meðfram skógarjaðrinum. Þá 
sér hún hvar villidýr, sennilega úlfur eða minkur, kemur úr 
skóginum með héra (rabbit) í kjaftinum. Hún grípur þegar lurk 
og ræðst að dýrinu og nær af því héranum; það kvöld gat hún 
gefið fólki sínu góða máltíð. Amma mín lét sér ekki allt fyrir 
brjósti brenna. — Ég minnist þess hve hún var fljót að tína ber; 
mun hún fljótt hafa lært að notfæra sér þau, og allt annað matar- 
kyns, er umhverfið lét í té. Hún hjálpaði manni sínum til að ryðja 



32 


ÁRDÍS 


skóginn af landinu; það munu og fleiri landnámskonur hafa gjört, 
en það kom sérstaklega til hennar kasta vegna þess að afi minn 
hafði fengið beinkröm á íslandi og bak hans var knýtt. 

Hinir íslenzku frumherjar voru sterktrúaðir menn, enda hafa 
hinir miklu erfiðleikar og djúpu sorgir þeirra komið þeim til að 
leita styrktar og varðveizlu hjá æðra mætti en þeirra sjálfra. 
Húslestrar voru hafðir um hönd á flestum heimilum á sunnudög- 
um; heimilisfólkið klæddist eins snyrtilega og ráð voru á, áður en 
það 9ettist niður að hlusta á lesturinn og sýndi þannig virðingu 
fyrir sjálfu sér og fyrir athöfninni. 

Fimm söfnuðir voru. myndaðir í Nýja íslandi 1877 og var 
einn þeirra Mikleyjarsöfnuður. Fyrsti prestur, sem hingað kom 
mun hafa verið séra Jón Bjarnason, og var frú Lára, hans tryggi 
förunautur, með honum. Séra Rúnólfur Marteinsson lýsir greini- 
lega þessari fyrstu prédikunarferð séra Jóns um vegleysur Nýja 
íslands, í Minningarriti séra Jóns, þau fóru fótgangandi — því 
aldrei eignaðist séra Jón hest — norður að ísl. Fljóti og þaðan til 
Mikleyjar. Vatnið var nýlagt og hættulegt yfirferðar en ekkert gat 
aftrað þessum sterktrúuðu hjónum frá því að sinna köllun sinni. 
Þau höfðu skilið við þægileg lífskjör í Minneapolis til þess að verða 
við bænum Ný íslendinga um prestsþjónustu. 

Þau hjónin heimsóttu byggðarbúa og séra Jón hélt guðs- 
þjónustu, sem fimtíu manns sóttu. Að henni lokinni var haldinn 
safnaðarfundur og vandaði þá séra Jón um við eyjarbúa út af 
siðferðisástandi þeirra. Úr þessu mun þó hafa verið bætt næsta 
vetur því þá kom hingað séra Páll Thorlákson og vígði saman 
fern hjónaefni í einu. 

Nú henti nýlenduna það ólán að þessir prestar, sem báðir 
voru drengskaparmenn og miklum leiðtogahæfileikum gæddir hófu 
deilur um ýms trúaratriði og skiptust menn í tvo flokka um alla 
nýlenduna, eins í Mikley sem annars staðar; ávalt þegar ágreining- 
ur hefir orðið innan Vestur íslenzkrar kirkju, hefir hann berg- 
málað hér og haft slæm áhrif á félagslífið eins og annars staðar. 
Mikill rígur varð á milli manna í þessari flokkaskiptingu. Hann 
bættist ofan á alla aðra erfiðleika. Mikið var nú farið að bera á 
óánægju með val þessa nýlendusvæðis. Um þetta leiti varð stór- 
flóð, sem eyddi ökrum og skemdi hús bænda. Mörg hundruð manna 
tóku sig upp og fluttu burt svo nærri lét að nýlendan legðist í eyði. 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


33 


Séra Páll hafði valið nýlendusvæði í Dakota og fluttu margir 
þangað en aðrir til Argyle. Árið 1877 voru 26 búendur í Mikley en 
eftir að útflutningunum lauk, voru þar aðeins 8 eða 10 fjölskyldur. 

Mikleyingar urðu fyrstir manna í Nýja íslandi til að reyna 
að koma sér upp kirkju og í þeim tilgangi feldu þeir tré árið 1878, 
en myllueigendurnir reyndust þeim illa og tóku með valdi 200 
viðarbjálka, sem ætlaðir voru til kirkjunnar. Olli þetta mikilli 
óánægju sem von var. Frá þessu er skýrt í landnámsþáttum Thor- 
leifs Jacksonar. Ekki veit ég hverjir þessir ofbeldismenn voru. 
Skömmu seinna urðu víst eigendaskipti. Þá tók við umsjón myll- 
unnar maður frá Selkirk, Moody að nafni, og mun hann hafa 
reynst íslendingum vel, því ég heyrði hans ávalt minst hlýlega. 

Tíu ár liðu þar til Mikleyingar tóku sér fyrir hendur á ný að 
reisa kirkju. Mun sú bið hafa stafað af útflutningunum og 
prestsleysi í Nýja Islandi, því séra Jón fór til íslands 1880. — 

— Ég segi ykkur frá því, að gamni mínu, að tveir ungir menn 
frá Gimli voru ráðnir til að reisa kirkjuna. Þeir höfðu fluttst 
þangað tveim árum áður ásamt móður sinni og systkinum. Þeir 
hétu Jakob og Vilhjálmur og var sá fyrnefndi faðir séra Skúla. 
Vilhjálmur og hin unga heimasæta á Reynistað feldu hugi saman 
og giftust. Þau voru foreldrar mínir, þeirra heimili var rétt fyrir 
sunnan kirkjuna. ■— 

Kirkjusmíðinni var lokið sumarið 1890 og Mikleyjarsöfnuður, 
þótt fámennur væri, varð þannig á undan öllum söfnuðum í Nýja 
íslandi að reisa sér kirkju. 

Nokkrum mánuðum síðar, á páskadaginn 1891 gerðist sá við- 
burður í Mikleyjarkirkju að séra Magnús Skaptason, sem gerst 
hafði prestur í Nýja íslandi 1887, flutti prédikun og andmælti 
harðlega fordæmingarkenningu lútersku kirkjunnar. Síðan flutti 
hann þessa sömu prédikun yfir öllum söfnuðum sínum í Nýja 
íslandi. Hófust nú trúarbragðadeilur á ný, söfnuðirnir sundruðust 
og sumir sögðu sig úr kirkjufélaginu, þar á meðal Mikleyjarsöfn- 
uður, því fylgjendur séra Magnúsar voru þar í meiri hluta. Og nú 
varð kirkjan að deiluefni því allir höfðu lagt til hennar. Gekk 
deilan svo langt að eitt sinn settu utansafnaðarmenn lás á kirkjuna. 
Þá sendi kirkjufélagið séra Jónas Sigurðsson norður og gat hann 
talað svo um fyrir mönnum að lásinn var tekinn burt, en ekki var 
deilunni lokið. 



34 


ÁRDÍ S 


Séra Jón Bjarnason, sem þá var orðinn prestur í Winnipeg 
og forseti kirkjufélagsins gerði sér ferð norður nokkru síðar. „Ekki 
til að ræða kirkjumál hið ytra“, segir hann í Sameiningunni, „heldur 
til að heilsa upp á menn í Jesú nafni, og eftir mætti hvetja menn 
til að glæða hjá sér ljós kristinnar trúar í hjörtum og húsum“. 

Það var ekki fyr en séra Rúnólfur Marteinsson gerðist þar 
prestur um aldamótin að ágreiningnum slotaði. Utansafnaðarmenn 
byrjuðu aftur að leggja fram fé til kirkjunnar. Einn ágætur byggð- 
arbúi, Jón Jónsson í Grund, tók að sér að ná tali af öllum utan- 
safnaðarmönnum og hann fékk þá til að sleppa tilkalli sínu til 
kirkjunnar og þeir gerðu það skilyrðislaust og var það göfug- 
mannlega gjört og Mikleyingum til sóma að þeir jöfnuðu ágrein- 
ing sinn á friðsamlegan hátt. Söfnuðurinn mat þetta og utansafn- 
aðarmenn fengu kirkjuna til afnota þegar þeir þess þurftu. --- Það 
hefir jafnan verið hátt til lofts og vítt til veggja í Mikleyjarkirkju; 
safnaðarmenn hafa ef til vill haft þessi orð í huga: „f húsi mínu 
rúmast allir, allir“. 

Nú var ekkert til fyrirstöðu að kirkjan væri vígð og það varð 
að framkvæmd 14. sept. 1902. Séra Jón vígði kirkjuna með aðstoð 
séra Steingríms Thorlákssonar og sóknarprestsins. 

„Vígsluathöfnin var dýrðleg og hrifning mannfjöldans mikil“, 
ritar séra Rúnólfur. „Þarna sáu menn, sem höfðu barist þungri bar- 
áttu fyrir lúterskum kristindómi, drauma sína rætast. Ég nefni 
suma þeirra: Helga á Reynistað, Stefán á Jónsnesi, Halldór í Hlíð- 
arhúsum, Helga Ásbjörnsson, Vilhjálm Ásbjörnsson, Ágúst Magnús 
son, Elías á Melstað, Stefán á Höfða, Márus Doll og marga fleiri 
að ógleymdu kvenfólkinu, sem voru engir eftirbátar karlmann- 
anna í trúmensku við Krist og kirkju“. — 

Skömmu eftir aldamót var flóð svo mikið að lönd og hús 
bænda stórskemdust og fluttu þá margar fjölskyldur úr byggð- 
inni. — 

Það fyrsta sem ég man eftir í sambandi við kirkjulíf eyjarinn- 
ar, var það að ég var að hlýða á messu hjá séra Rúnólfi. Ég var of 
ung til að veita prédikuninni eftirtekt, en var í þess stað að horfa 
á alt í kirkjunni: Hún var lítil, þótt mér þætti hún stór þá. Hvelf- 
ingin var há og máluð bláum lit, gluggarnir voru háir og odd- 
myndaðir að ofan, og efstu rúðurnar bláar, grænar og rauðar. 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


35 


Altarisborðið var klætt dökkrauðu flosi, prýtt með gullnu kögri 
og gullnum stöfum. Alt þetta þótti mér afar glæsilegt en þó horfði 
ég mest á prestinn; hann stóð í hvítum prédikunarstól, sem var á 
palli bak við altarið og gráturnar. Mér þótti presturinn fallegur 
maður, en starsýnast var mér á hendur hans, þegar hann fletti 
blöðunum; aldrei hafði ég séð svona hvítar og mjúkar hendur. — 
Þessi ungi prestur var elskaður og virtur af öllum sínum sóknar- 
börnum. Söngurinn var hrífandi; Sigurgeirsson bræðurnir sex frá 
Grund í Eyjafirði höfðu sezt að á eyjunni og þeir voru allir ágætir 
söngmenn og léku á hljóðfæri. Þeir gerðu kirkjusönginn fullkomn- 
ari og juku á skemtanalíf eyjarinnar. 

Presturinn gisti ávalt á Reynistað. Ég man að amma hafði sér- 
stakt herbergi fyrir hann, prestsherbergið. Það var eins fínlegt 
eins og ráð voru á í þá daga. Enginn annar fékk að sofa í því her- 
bergi nema, að brýn nauðsyn krefði. Það hefir jafnan verið gest- 
kvæmt á Reynistað; um þann stað liggur ferðamannastraumur norð- 
ur og austur um vatnið, þangað hefir margur lúinn ferðamaður 
verið feginn að koma. Núverandi húsfreyja þess staðar, stendur 
ekki að baki ömmu minnar í þeirri list að kunna að taka vel á móti 
gestum. — 

Það er áreiðanlegt að enginn einn maður hefir gert meir að 
því að halda uppi kristindómsfræðslu á eyjunni en Helgi heitinn 
Ásbjörnsson. í marga tugi ára stjórnaði hann sunnudagaskólanum 
og undirbjó börnin fyrir fermingu. Hjá honum lærðum við líka að 
lesa íslenzku. Hann var oftast erindreki safnaðarins á kirkjuþing- 
um. Ég man svo vel eftir þessum hvítskeggjaða manni; góðmensk- 
an og trúargleðin skein ávalt af andliti hans. Og ég man eftir 
fallegu kortunum sem hann gaf okkur — Ljósgeislunum, með lit- 
mynd öðrumegin en lexíunni hinu meginn. — Það hefði verið 
vel gert af kirkjufélaginu að halda uppi útgáfu Ljósgeisla meðan 
nokkurt barn les íslenzku. — í minningargrein um Helga ritar 
séra Rúnólfur: „Með Helga látnum hefir Mikley mist kenniföður 
þó ekki væri hann prestvígður“. 

Mér þótti vænt um séra Jóhann Bjarnason, hann fermdi mig. 
Hann útlistaði oft ræður sínar með smásögum og þótti mér það 
skemtilegt. Einhvern veginn hafði ég lært svo mikið á orgel að ég 
gat spilað 1 kirkjunni og man ég hve mér þótti mikið í það varið 
þegar séra Jóhann sagði við mig: „Orgelleikur þinn er taktfastur 



ÁRDÍS 


og það líkar mér vel“. Séra Sigurður Ólafsson þjónaði Mikleyjar- 
söfnuði mörg ár og var dáður af öllum fyrir ljúfmensku sína. 

Kirkjan var byggð úr sandsteypu og það byggingarefni gafst 
ekki vel, hún var því rifin og þessi kirkja reist 1928. Séra Rúnólfur 
harmar það að gamla kirkjan var ekki látin standa sem minnis- 
merki, og það gjöra fleiri. „Andi frumbyggðarinnar speglaði sig 
þar“, ritar hann. „Það var eitthvað þar sterkt og hreint“. 

En þessi kirkja, sem við nú erum í, er líka falleg og hún er 
miklu stærri en sú gamla. Forseti kirkjufélagsins, séra Kristinn K. 
Ólafsson, vígði hana 21. ágúst 1938. Margir prestar kirkjufélagsins 
voru viðstaddir og héldu hér prestafund. Ári síðar var kirkju- 
þingið haldið hér og þótti þingmönnum það æfintýralegt að sigla 
nú í fyrsta sinn á kirkjuþing. Ég hygg að ekki hafi verið ritað eins 
mikið um nokkurt þing kirkjufélagsins eins og þetta fimtugasta 
og fimta þing þess, og skýri ég ekki frá því frekar. 

Ég vil nú minnast lítillega á félagsstörf kvenna. Eina konu 
vildi ég fyrst aðeins nefna, en það er ljósa mín, Sólveig heitin Hoff- 
man. Þessi þrekmikla kona var margri móðurinn hjálparhella á 
frumbýlingsárunum. 

Árið 1886, 4. marz, mynduðu 14 konur kvenfélag, hið fyrsta í 
Nýja íslandi. Félagið var nefnt „Undína“. Þegar 40 ára afmæli þess 
var haldið hátíðlegt 1926 var aðeins ein stofnendanna á lífi: Mar- 
grét Tómasson á Reynistað. Árið 1898 stofnaði kvenfélagið lestrar- 
félag og gaf því nafnið, Morgunstjarnan. Fyrsti bókavörður þess 
er enn á lífi: Kristjana Thordarson í Winnipeg, síðar varð Páll 
heitinn Jakobsson bókavörður og hefir safnið verið á Steinnesi 
jafnan síðan, en það var almenningseign strax á öðru ári félagsins. 

Kvenfélagið var stofnað í þeim tilgangi að líkna bágstöddum 
en síðar tók það á stefnuskrá sína að hlynna að kirkjulegu starfi. 
Hér, sem annars staðar, hélt félagið skemtisamkomur til að afla 
sér fjár. Byggðarfólk var fengið til að skemta með söng, ræðu- 
höldum, upplestrum og leiksýningum. og var þetta góð og upp- 
byggileg skemtun. Fleiri félög héldu slíkar samkomur, en venju- 
lega var kvenfélagssamkoman bezt, því enginn gat fengið af sér 
að neita konunum um að taka þátt í skemtiskrá. Ég man hve við 
unglingarnir hlökkuðum til samkomanna og hve við fögnuðum 
því þegar samkomu auglýsingin kom; hún var venjulega í opnu 
umslagi og utan á það var skrifað: „Auglýsing þessi berist hús 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


37 


úr húsi norður í Grund“ eða þá, „suður í Skógarnes“. Og margir 
minnast þess hve gaman var að æfa leiksýningarnar. Hér voru 
sýndir; Vesturfararnir, Skuggasveinn, Syndir annara og mörg 
önnur stór leikrit. Þannig varð starfsemi kvenfélagsins til að fjörga 
félagslífið, og fólkið, sem skemti hafði bæði gagn og gaman af 
þessu. Enn er þessari starfsemi haldið uppi af kvenfélaginu í 
Mikley. — 

Á síðastliðnum tíu — tólf árum hafa margar fjölskyldur flutt 
burt af eynni, ekki vegna flæðis í þetta skipti, heldur vegna þess, 
að Kyrrahafsströndin hefir dregið til sín fólk úr mörgum byggð- 
um íslendinga með einhverju óskiljanlegu seiðmagni. En byggðin 
nær sér aftur; fólki líður hér yfirleitt vel. Hér hefir enginn orðið 
auðugur; á hinn bóginn hefir fólk ekki liðið skort. Hér þurfti eng- 
inn að þiggja atvinnuleysisstyrk á kreppuárunum. 

Fiskiútvegurinn hefir verið aðal atvinnuvegurinn; skógurinn 
og myllan hafa komið eyjarbúum vel. Þar að auki er landbúnaður 
stundaður í smáum stíl, þótt hann sé erfiður, vegna þess að heyin 
verður að sækja á graslöndin vestur á eyjunni en þar er ekki 
hægt að búa vegna flæðis áhættu. 

Tveir skólar eru hér; í öðrum er kent upp í ellefta bekk. — 
Síminn var lagður hingað fyrir 30—35 árum. Útvarpsviðtæki eru 
á flestum heimilum. Póstur tvisvar í viku, með honum er ferðast 
á þrem kl.st. til Riverton. Bílfær braut hefir verið lögð þvert yfir 
eyjuna. Ef mikið liggur á, er hægt fyrir læknir frá Riverton að 
komast hingað á liðugri kl.stund. Hann ekur á bíl ofan að ósunum; 
þar bíður hans vélbátur og flytur hann yfir ósanna, sem eru um 
mílu á breidd. Vestan á eyjunni bíður bíll, er flytur hann þvert 
yfir eyjuna hingað. Á veturna er ekið á bílum eftir vatninu og þá 
er ferðin til Riverton eða til járnbrautar um kl.stund. Að þessu 
athuguðu er ekki hægt að segja með réttu að byggðin sé einangruð 
eða úr sambandi við umheiminn. Þó hefir það verið óánægjan 
með samgöngurnar, sem hefir komið mörgum til að flytja héðan. 

En miklir útflutningar hafa átt sér stað tvisvar áður í sögu 
Mikleyjar, um 1880 og skömmu eftir aldamótin. Því fólki, sem eftir 
er þykir vænt um eyjuna sína fyrir náttúrufegurð hennar og frið- 
sæld og fyrir þær minningar sem við hana eru tengdar. Það treystir 
á framtíð Mikleyjar og veit að þess verður ekki langt að bíða að 
skörðin fyllast á ný. 



38 


ÁRDIS 


Winnipeg’s Seventy-fifth Anniversary 

Thousands of visitors from all parts of Canada and United 
States came to Winnipeg the week of June 5-11 of this year to join 
with its citizens and celebrate the 75th anniversary of this city. 

Since its incorporation as a city in 1873, Winnipeg, with less 
than 2000 inhabitants and covering a few acres of low-lying 
prairie, at the junction of the Red and Assiniboine Rivers, has 
grown to a metropolis of miles of landscaped streets, fine resi- 
dential districts, innumerable modern industrial plants and 
buildings, institutions of culture, towering churches, beautiful 
public parks and a population of 320,000. 

Winnipeg has been called the most cosmopolitan city in 
Canada. This may be attributed in large part to its geographical 
location, midway from the east coast to the Pacific and considered 
the gateway to the vast prairie agricultural area to the west. 
Originally settled by English, Scots and French and followed by 
people from every country in Europe who came to settle the 
prairies. Many came to live in Winnipeg where each ethnic group 
has contributed to Canadian life the cultural heritage of its race. 

As Winnipeg was slowly emerging from its first muddy ox- 
trails and oft-flooded prairie, as a city in the early seventies, our 
first group of brave adventurous people from Iceland arrived to 
face the struggles and hardships of pioneer life in rural districts 
and in Winnipeg. We may with pride say that those first pioneer 
Icelanders that settled in Winnipeg, gave generously of toil and 
courageously surmounted the stress that beset them as strangers 
in a strange land. They contributed the best they had to give — 
good citizenship in its finest form. 

Today the descendants of these brave and patient people may 
be found in all the city’s departments of administration, in all 
professions and in all vocations of private enterprise. And from the 
very beginning of their years in this city, the Icelandic population 
has retained, developed and contributed generously of their cultural 
heritage brought from their homeland. 

One of the attractive features in the six day program of 
celebration was a three-mile parade of ethnic groups, military 
service groups, industrial and other organizations. Many attractive 
floats were in this parade and citizens of Icelandic origin con- 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 39 


tributed an original and unique float depicting the story of their 
migration from Iceland and showing the various contributions 
made to this city as Canadian citizens. 

From the stark, lava-covered Mount Hecla to the foot of a 
rainbow, various phases of our industrial and cultural life were 
symbolized. Foremost on this float, looking into the future, was a 
young girl, representing our present generation of Icelandic origin. 

When reviewing the story of our early pioneers, recognition 
must be made of the spiritual contribution made in the religious 
field, helping to foster the cultural attributes of our people. In 
all our records of early pioneer struggle for existence in this new 
]and, we read of constant communal endeavor to organize for 
worship. We find in these records of Icelanders in Winnipeg and in 
other settlements, that those struggling to maintain the faith 
brought from their beloved homeland, are the ones most prominent 
in all cultural endeavors. Many of these people occupied positions 
of responsibility and honor in Winnipeg in a surprisingly short 
time. 

These people, concerned about the spiritual welfare of our 
people, divided into two distinct groups, each working earnestly 
and sincerely in their respective field. Churches were built; at 
first small, humble; today they are larger, more pretentious. 

The First Icelandic Lutheran congregation in Winnipeg was 
founded in 1878, four years after Winnipeg’s incorporation and this 
church group has, through the years, carried on the work to which 
it was dedicated. We acclaim with reverent admiration the 
sustained devotion that these pioneer men and women of Lutheran 
faith gave to their church, paving the way for us and our des- 
cendants to follow as God-fearing, law-abiding and useful citizens 
of this fair city. 



40 


ÁRDIS 


Nýjung 

Það var óvenjuleg kveðjuathöfn, sem haldin var sunnudag- 
inn 9. janúar 1949 í St. Johns Presbyterian kirkjunni í Camas 
Washingtonríki í Bandaríkjunum. Kveðjuathöfn þessi var haldin 
fyrir ungan mann, Ralph Laird að nafni. Hann var einn af 14 há- 
skólanemendum, er fórust í flugslysi vikuna áður. Flestum mun 
minnisstætt að lesa um það slys þegar flugvél hrapaði í Seattle, 
Wash., er leigð hafði verið til að flytja 27 stúdenta austur eftir 
jólafrí þeirra hjá foreldrum og vinum á ströndinni. 

Við þessa kveðjuathöfn í Camas, voru engin blóm, samkvæmt 
ósk foreldra hins unga manns. Engin líkkista er gæti mint á hinn 
limlesta líkama hans er sálin hafði kastað af sér sem gömlu fati. 
í stað hins vanalega jarðarfaraforms las presturinn tuttugasta og 
þriðja sálm Davíðs og faðir vor og las eftirfylgjandi bréf frá föður 
hins unga manns: 

Kœri JOHN! — 

„Ég skrifa hér niður hugsanir okkar viðvíkjandi því hvaða 
fyrirkomulagi við óskum eftir við kveðjuathöfnina: 

Við héldum að við værum að kveðja Ralph fyrir sex mánaða- 
tíma, eins og oft áður. Að þessu sinni hefir æðra vald breytt þeim 
áætlunum okkar og hans; hann hefir nú lagt upp í aðra ferð, okkur 
finnst áfangastaður hans sé fjarlægari en áður var. Þó getur vel 
verið að svo sé ekki. Okkur finnst hann svo fjarlægur af því, að 
nú getum við ekki skrifast á við hann né talað við hann og okkur 
finnst líkindi til að lengra verði til samfunda en við hugðum þegar 
við kvöddum hann. 

Okkur virðist engin breyting vera á Ralph okkar þó hann hafi 
nú yfirgefið hinn jarðneska líkama: Þó maður missi lim er hann 
hinn sami og áður — hann hugsar, elskar og nýtur fegurðar nátt- 
úrunnar sem fyr. Þó Ralph hafi nú mist alla sína limi — allan 
líkama sinn er hann enn hinn sami alveg eins og hann hefði 
verið ef hann hefði mist aðeins einn lim. Hann er ef til vill glaðari 
og frjálsari en áður, eins og maður er á vorin þegar hann hefir 
lagt til síðu hinn þunga vetrarfrakka, sem var honum nokkur byrði. 

Við trúum því að guð gefi einstaklingnum tækifæri til þroska 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 41 

í þessari jarðnesku tilveru, til þess að vera fær um að forsorga 
fjölskyldu verður hann að vinna, hugsa og fórna; verður að þola 
ýmsa erfiðleika. Þannig þroskast sálarlífið, þannig eykst tækni 
og listfengi. Allt þetta verður varanlegt í eiginleikum sálarinnar. 
Þetta varir þó líkaminn eyðileggist. 

Við trúum því einnig að okkur sé leyft að halda áfram að 
læra um alla eilífð. Okkur væri ómögulegt í okkar stutta lífi í 
þesSari tilveru að nálgast þann alfullkomleik, sem birtist í Jesú 
Kristi. Þess vegna vitum við að sú menntun sem einstaklingurinn 
hlýtur hér alla æfina í gegn er aðeins sem einn dagur á mentaleið 
þeirri, sem varir alla eilífð. 

Okkur skilst að tími hafi verið kominn fyrir Ralph og félága 
hans að breyta til með námsferil og byrja á annari mentabraut. 
Og hver erum við, að við þorum að mótmæla að það hafi verið 
þeim fyrir beztu? 

Auðvitað munum við sakna hans. Skemtilegu bréfin hans 
verða nú ekki fleiri — næsta sumar munum við minnast skemti- 
stunda á síðasta sumri — á næstu jólum verður jólagleðin með 
öðrum hætti, þá verðum við aðeins þrjú en ekki fjögur. 

Það verður ekki auðvelt, en við erum ákveðin í því að gleðjast 
hans vegna — hann hefir verið færður upp í skólanum — til hins 
nýja og fullkomnara lífs. Við munum ekki skyggja á sælu hans 
með því að vera sorgbitin. 

Þess vegna er það löngun okkar að athöfnin á sunnudaginn 
verði kveðjustund þar sem vinir safnast saman. Við þráum að þar 
verði engin sorg sjáanleg, að þar verði rósemi og styrkur. Látum 
okkur gera þessa kveðjustund sólskinsríka og fagra, látum þögula 
óma fylla andrúmsloftið er túlka blessunaróskir til þeirra, sem eru 
að leggja frá landi í ferð til fjarlægra stranda. 

í þessum anda kveðjum við Ralph okkar og félaga hans og 
biðjum guð að halda vörð milli hans og okkar meðan viðskilnað- 
urinn varir.“ 

(Þessi grein er að mestu þýdd úr „The Readers Digest“. Henni 
er hér snúið á íslenzku með það í huga að tileinka hana öllum 
þeim foreldrum, sem hafa séð börn sín í blóma lífsins vera færð 
upp í skólanum — til hins nýja og fullkomnara lífs). 

Ingibjörg J. Ólafsson 



42 


ÁRDÍS 


Hillside Service at Camp Nawakwa 

By Thjóðbjörg Henrickson 

The inspirational highlight of each busy day at Camp 
Nawakwa is the evening devotional service at Upper Temple. 

Upper Temple is an outdoor chapel on the side of a hill, facing 
west and some distance from camp. The magnificent panorama 
of woods, hills, valleys, corn fields and fruit orchards presents 
an unforgettable picture of beauty. 

On this hillside are four semi-circular rows of white flint 
rocks cemented together in tiers, to form rows of seats, the top 
tier completing the semi-circular stone wall that encloses this 
outdoor temple. A stone pulpit stands in the opening of this semi- 
circle. The heaven above is its canopy. 

It was indeed an inspiring experience to see close to three 
hundred teen-age boys come up the hill, from the woods below, 
singing as they walked and then take their seats in complete silence. 

The whole service carried an air of religious reverence and was 
conducted by one or more cabin groups, showing careful planning 
and preparation throughout the service. The hymns and special 
music were rendered by a boy’s choir conducted by the music 
director. The scripture lesson and prayers were read by the boys 
and the message delivered by their leader or by a visiting pastor. 
Although the speakers did not seem to raise their voices above the 
normal pitch of ordinary speaking, every word could be clearly 
heard. The singing was particularly resonant and its echo must 
have carried from hill to hill. 

As the service ended, the last rays of a setting sun dipped 
below the rim of hills beyond, leaving the sunset’s brilliant hues 
to fade away into the darkening blue of an evening sky and giving 
a quiet, sacred peacefulness to all. 

As we wended our way down the hillside into the shadows 
of the wooded valley below, my companion quoted: 

“Day is done 
Gone the sun 

From the hill, from the lake, from the sky, 

All is well 
Safely rest 
God is nigh.” 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


43 


Kristilegt Félag Ungra Kvenna 
í Reykjavík 50 Ara 

Smekklegt og vandað afmælisrit er hið Kristilega Félag Ungra 
Kvenna í Reykjavík gaf út á fimtíu ára afmæli sínu hefir nýlega 
borist vestur um haf. Við lestur þess finnur maður til metnaðar 
og gleði. Þessar ættsystur okkar á íslandi hafa starfað vel og 
dyggilega í þessum félagsskap í fimtíu ár. 

Eins og oft á sér stað voru hin fyrstu ár félagsins erfið af 
ýmsum ástæðum. Féiagið var stofnað af séra Friðrik Friðrikssyni 
29. apríl 1899. Hin fyrsta forstöðukona þess var hin mikilhæfa 
kona, frú Valgerður L. Briem. Það virðist sem félagið hafi naumast 
komist á fastan fót fyr en árið 1908. Síðan hefir starf þess verið 
fjölþætt og orðið mörgum til blessunar. 

Aðrar forstöðukonur félagsins hafa verið: Frú Anna Thorodd- 
sen, frú Guðrún Lárusdóttir og frú Áslaug Ágústsdóttir, sem hefir 
verið forstöðukona frá því 1938. 

Ýmsar myndir prýða þetta myndarlega rit, þar á meðal mynd 
af stjórnarnefnd frá fyrri árum og núverandi stjórnarnefnd. — Það 
heillar okkur, sem fæddar erum í þessari álfu, að horfa á þessar 
myndir sem sýna hinn tilkomumikla íslenzka þjóðbúning — hinn 
tigna norræna svip svo auðugan af alvöru og festu. Við blessum 
minningu þeirra, sem látnar eru og óskum þeim, sem enn eru að 
verki allrar blessunar í komandi tíð. 

Bandalag Lúterskra Kvenna samgleðst K. F. U. K. yfir miklu 
og göfugu starfi í fimtíu ár. í. J. Ó. 


ÖLLUM ÞEIM 

sem auglýsa í þessu riti, vottar útgáfunefndin 

VIRÐINGU OG ÞAKKLÆTI 







Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


Islenzkar frumherja konur 

Eftirfylgjandi kafli er helgaður minningu íslenzkra frum- 
herja kvenna vestan hafs, er með fórnarlund sinni, atorku og kristi- 
legu hugarfari höfðu djúp áhrif á samfélag sitt. 

Mynd þessi er tekin árið 1891, og voru þessar konur staddar í 
Winnipeg ásamt mönnum sínum, sem voru það ár erindrekar á 
kirkjuþingi hins Ev. Lút. Kirkjufélags Vestur-íslendinga. 

☆ ☆ ☆ ☆ 

Guðrún Briem F. 17. apríl 1863 — D. 18. apríl 1937. 

Kom með foreldrum sínum til Nýja Islands 1876. Giftist hún 
síðar Jóhanni Briem, bróður séra Valdimars sálmaskálds, Jakobs, 
sem mörgum var kunnur vestan hafs og frú Rannveigar Jónasson. 
Hún var starfandi meðlimur í Bræðrasöfnuði í Riverton, þar sem 
Grund, Briems heimilið, stóð. 1 mörg ár stjórnaði hún sunnudaga- 
skóla safnaðarins og lét sér af hjarta annt um velferðarmál safnað- 
ar síns. 


☆ ☆ ☆ ☆ 

Jónína Margaret Paulson F. 14. febr. 1862 — D. 2. Apríl 1894. 

Hún var bróðurdóttir séra Jóns Bjarnasonar og litlu eftir að 
hún kom frá íslandi giftist hún Vilhelm H. Paulson. Hún var 
fríðleiks og gáfukona, starfandi í kvenfél. Fyrsta lút. safn. í Winni- 
peg. Fráfall hennar á unga aldri var samfélagi hennar harmdauði. 

☆ ☆ ☆ ☆ 

Sigurbjörg Frederickson F. 14. ágúst 1861 — D. 8. júlí 1941. 

Var með foreldrum sínum í hópi þeim, sem settist að í Kinm- 
ount, Ont., 1874, en fóru til Nýja Islands 1875. í Winnipeg giftist 
hún Árna Frederickson og voru þau fram úr skarandi meðlimir 
Fyrsta lút. safnaðar þar til þau fluttu til Vancouver B. C. 

☆ ☆ ☆ ☆ 

Magnea Hermann F. 22. jan. 1846 — D. 3. feb. 1920. 

Kom með manni sínum Hermanni Hjálmarssyni Hermann 



46 


ÁRDÍ S 


frá Islandi árið 1890, og með fjölskyldu sinni settust þau að i 
Garðar byggðinni í N. Dak. Þar tilheyrðu þau um margra ára 
skeið Garðar söfnuði. Síðar voru þau í Winnipeg meðlimir Fyrsta 
lút. safnaðar. — Magnea og frú Lára Bjarnason voru systur. 

☆ ☆ ☆ ☆ 

Helga Björnson F. 18. jan. 1842 — D. 16. des. 1932. 

Kona Jóns Björnssonar frá Héðinshöfða í Þingeyjarsýslu, kom 
til þessa lands, ekkja með ungum syni sínum, Kristjáni Benedikts- 
syni. Á fyrstu árum í Nýja íslandi giftist hún Jóni Björnssyni og 
voru þau með frumherjum Argyle byggðar. Síðustu ár þeirra 
bjuggu þau að Baldur, Man. Helga var meðlimur Kvenfélags 
Frelsissafnaðar. 


☆ ☆ ☆ ☆ 

Caroline Christopherson F. 11 maí 1856 — D. 9. des. 1923. 

Fædd í þessu landi, dóttir William Taylor, bróður John Taylor 
umboðsmanns canadísku stjórnarinnar í Nýja Islandi. Seint á 
vetri 1876 voru gefin saman í hjónaband af kynblendinga 
presti, Sigurður Chirstopherson og Caroline Taylor, brúðhjónin 
öðrumegin bólusóttvarnarlínunnar og presturinn hinumegin. Með 
Skafta Arasyni og Kristjáni Jónssyni fór Sigurður vestur og nam 
fyrstur land í Argyle byggð, og þar bjuggu þau hjón og voru vel 
starfandi meðlimir í Frelsissöfnuði. Síðan fluttu Christophersson 
hjónin til Crescent, B. C. og bjuggu þar til æfiloka. 

Susan, systir Mrs. Christopherson var kona séra Halldórs 
Briem. Báðar þær systur töluðu íslenzku og voru heima hjá sér 
í íslenzkum félagsskap. 

☆ ☆ ☆ ☆ 

Rannveig Jónasson F. 26. ágúst 1853 — D. 7. ágúst 1916. 

Kom frá Islandi 1876 þá nýgift Sigtryggi Jónassyni. Bræður 
hennar voru Jóhann og Jakob Briem í þessari álfu og á Islandi, 
sálmaskáldið, vígslubiskup séra Valdimar Briem. Hún tilheyrði 
Fyrsta lút. söfnuði í Winnipeg, en að öðru leyti gaf hún sig ekki 
mikið að félagsmálum. Rannveig var frábærlega vel gefin og víð- 
lesin. Á heimili þeirra var gestkvæmt og skemtilegt að koma. 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 47 


Sérstakt lag hafði hún á því, að hæna börn að sér með hlýrri og 
vingjarnlegri kurteisi. 


☆ ☆ ☆ ☆ 

Guðrún Bergmann F. 29. sept. 1855 — D. 10. sept. 1938. 

Giftist séra Friðrik Bergmann í apríl 1888 á næsta ári eftir 
að hún kom frá íslandi. Þá var séra Friðrik prestur í Garðar 
byggð í Norður Dakota, en síðar flutti fjölskyldan til Winnipeg, 
þar sem hann gegndi kennara og prestsstöðu í mörg ár. Heimili 
þeirra var víðþekkt að innilegri gestrisni og hlýleik gagnvart þeim, 
sem þar dvöldu um lengri eða skemmri tíma og drjúgan þátt lagði 
hún til þeSs með sínu hógværa ljúflyndi. (Vide Árdís 1946). 

☆ ☆ ☆ ☆ 

Laura Michaeline Bjarnason F. 16 maí 1842 — D. 17. júní 1921. 

Kona séra Jóns Bjarnasonar og hans óbrigðula stoð. Um hana 
hefir svo margt verið ritað að óþarfi er að ítreka það í þessari 
takmörkuðu grein. (Vide Árdís 1935). 

☆ ☆ ☆ ☆ 

Guðný S. Frederickson F. 29. okt. 1856 — D. 9. marz 1948. 

Á leið að heiman frá föðurhúsum til Akureyrar, þaðan sem 
lagt var áleiðis til Ameríku árið 1873, voru gefin saman í hjóna- 
band, Guðný og Friðjón Frederickson. 1 Nýja íslandi og síðar í 
Glenboro og Winnipeg voru þau hjón ávalt í broddi fylkingar í 
kirkju og öðrum velferðarmálum landa sinna. Hún náði hárri elli 
og lifði síðust þeirra, sem létu mynda sig saman, 1891. 

☆ ☆ ☆ ☆ 

Halldóra Bardal F. 1. júlí 1865 — D. 10. okt. 1943. 

Til Nýja íslands kom hún með foreldrum og systkinum árið 
1876. Árið 1885 giftist hún sínum mæta manni, Páli S. Bardal og 
stofnuðu þau heimili, sem mörgum var kunnugt að gestrisni og 
glaðværð. Hún var meðlimur Fyrsta lút. safnaðar frá fyrstu árum 
og áhugasöm og starfgöm í kvenfélagi hans. 

FLORA BENSON 



48 


ÁRDIS 


REBEKKA GUÐMUNDSDÓTTIR JOHNSON 

Fallegt er það, og þarflegt af Árdís, að minnast frumbýlis kvenn- 
anna íslensku í Ameríku, því sögur þeixra margra, nei flestra, eru 
þannig, að þær eiga ekki aðeins rétt á að lifa, heldur getur saga 
Vestur-íslendinga aldrei verið 
réttilega skráð, nema að þátt- 
töku þeirra sé þar sanngjarnlega 
getið. 

Ein af þeim eftirminnanlegu 
konum frá frumbýlingsárum Is- 
lendinga í Canada, var Rebekka 
Guðmundsdóttir. Eftirminnan- 
leg fyrir margra hluta sakir. 
Fyrir persónulegt atgjörfi, því, 
hún var tilkomumikil kona að 
vallarsýn, há, þrekvaxin, fram- 
ganga 'hennar ákveðin, föst og 
prúðmannleg, andlitið svip- 
mikið, greindarlegt og bar á 
sér fyrirmanns brag, þannig að 
hún vakti sérstaka athygli 
manna. Allt eru þetta kostir, stór 
ir kostir en ekki einhlýtir ef á 
önnur manngildi skortir. En það 
var öðru nær, en að svo væri hjá Rebekku því hjá hernni 'hélzt hið ytra 
atgjerfi, og innri verðleikar í hendur. Hún var greind kona, en greind 
hennar var frekar bundin athyglis gáfu, en andansleiftri. Viljaþrek 
hennar og hugrekki var óbilandi og þessa mannkosti sína notaði hún 
óspart í þarfir landa sinna á meðan kraftar hennar og lífsfjörið 
leyfði. Þau liggja víða um landnám Islendinga í Manitoba, sporin 
hennar Rebekku Guðmundsdóttir og allstaðar eru þau hrein, skýr 
og áberandi. Hún og maður hennar, Jón Árnason frá Sveinsstöðum 
í Mývatnssveit, komu til Ameríku árið 1876 og settust að í Nýja ís- 
iandi á bújörð sem þau nefndu Meiðavelli, eftir Meiðavöllum í 
Kelduhverfi á íslandi, þar sem þau bjuggu frá 1864—1872, en síðustu 
fjögur árin þar heima bjuggu þau að Máná á Tjömesi og þaðan 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


I fluttu þau vestur um haf ásamt fjölskyldu sinni, eða þeim parti 
hennar sem ekki var farin á undan þeim, en það voru þau, Sigríður, 
Ari og Guðmundur. Aðkoma Rebekku og manns hennar í Nýja 
íslandi árið 1876 var ekki glæsileg. Engin húsakynni, engir vegir, 
enginn bústofn og ofaná alla þá erviðleika bættist veturinn 1877, 
með bóluveikina sem geysaði um þessa nýstofnuðu byggð íslend- 
inga og hertók svo að segja hvert einasta heimili í henni 

Það er undir þessum kringumstæðum og nálega óviðráðanlegu 
andstæðum að Rebekka fær eldskírn sína í Ameríku. 

Hún var eina konan í byggðinni sem var lærð ljósmóðir og 
hafði nokkra æfingu í hjúkrunarstörfum, hvorutveggja hafði hún 
lært hjá Þórði Tomsyni lækni á Akureyri, og því líklegust per- 
sóna til 'hjálpar í þessum raunalegu og erviðu kringumstæðum ný- 
lendu fólksins. Rebekka brást heldur hvorki vonum fólksins né 
heldur embættisköllun sinni og er til þess tekið enn í dag hve vel 
þessi Islenzka kona reyndist þá í baráttu nýlendu fólksins við örbygð, 
dauða og örvænting. Nótt og dag var hún á ferðinni á meðal þess 
í vegleysum, vondu veðri og vetrar hörkum, að hjúkra, hughreysta 
og að lækna, og þeir vóru víst ekki margir þá í þeirri ungu en 
ósjálfbjarga byggð sem ekki dáðu og þökkuðu hina skörulegu en þó 
yfirlætislausu og óeigingjörnu framkomu Rebekku. 

Árið 1881 fluttu þau Jón og Rebekka til Winnipeg, var Jón þá 
orðinn svo veikur að það varð að bera hann út í bátinn sem flutti 
þau til Winnipeg. Jón lést þar eftir tveggja vikna legu. í Winnipeg 
hélt Rebekka áfram ljósmóður og hjúkrunar störfum þar til að 
fæðingarstofnanir og spítalar tóku þau alment að sér. En þótt hin 
lærða lífstaða hennar gengi þannig smátt og smátt úr hendi henni 
og í hendur hins opinbera, þá lét hún ekbi, hugfallast. Lífsskoðun 
hennar og lífs þróttur leyfði slí'kt ekki, því athafna þrá hennar var 
mikil og sú lífsskoðun staðföst að það væri blátt áfram synd gagn- 
vart samfélagi því, sem maður væri félagi í og sínu eigin velsæmi 
að leggja árar í bát, var afar sterk hjá henni. 

Hún bjó sér heimili við Young Stræti í Winnipeg þar sem hún 
rak ofurlitla verzlun í mörg á, auk þess tók hún róttækan þátt í mál- 
um og athafnalífi Islendinga í borginni fram á svo að segja síðasta 
æfidag sinn, með einlægni, festu og rausn. 

Rebekka var fædd á Litluströnd við Mývatn, 8. febrúar 1830. 



50 


ÁRDÍS 




Foreldrar hennar voru Guðmundur Pálsson af Brúargerðisætt og 
Rósa Jósafatsdóttir Finnbogasonar, Oddsonar bróður Sigurðar 
silfursmiðs á Ljósavatni. 

Rebekka ólst upp hjá foreldrum sínum til tvítugsaldurs, en 
þá, árið 1850, 14. október giftist hún Jóni Árnasyni frá Sveinstöðum 
í Mývatnssveit, bróðir Jóns föður Sigurðar Jónsonar ráðherra frá 
Yztafelli. 

Börn Rebekku og Jóns voru þessi: 

Elzt þeirra var Sigríður fædd á Sveinsstöðum við Mývatn 25. 
júní 1851. 

Ari, fæddur á Sveinstöðum 1853. 

Guðmundur, fæddur á Helluvaði 9. september 1855. 

Guðrún, kona Kristinns Stefanssonar skálds fædd á Helluvaði 
14. júlí 1857. 

Jónina Rebekka fædd á Helluvaði 5. december 1860 — dó á 
Meiðarvöllum 5 ára gömul. 

Rósa fædd á Geirastöðum 19. janúar 1863. 

Jónina Rebekka fædd á Meiðavöllum 2. október 1865. 

Björg fædd á Meiðavöllum 18. júlí 1870. 

Arni fæddur á Máná 2. október 1872. 

Þorlákur fæddur að Máná 5. ágúst 1874. 

Öll voru þessi börn mannvænleg og vel gefin, en náðu fæst 
mjög háum aldri eru að því ég foezt veit öll gengin grafar veg, nema 
Þorlákur, sem búsettur er í Winnipeg en það er hér stór hópur 
mannvænlegra barna barna þeirra Jóns og Rebekku, sem að minsta 
kosti sum sverja sig allgreinilega í ætt. 

Eftir að börn Rebekku voru öll komin til mannskaps ára og 
höfðu gjörst athafna mikil á ýmsum sviðum frumbýlinga tíma- 
bilsins hér í Winnipeg tók Rebekka að sér tvö fósturbörn. Magnús 
Vilhelm Pálsson bróðurson þeirra vel þektu bræðra, Magnús og 
Vilhelms Paulson (Pálssona) velgefinn pilt eins og hann á ætt til, 
sem er enn á lífi og unga stúlku sem að Sigríður hét. Hún dó á 
meðan hún var enn á æsku skeiði. 

Rebekka Guðmundssdóttir lóst í Winnipeg 31. janúar 1913 
og með henni hneig til moldar ein af hinum ógleymanlegu kven- 
hetjum frumbýlings áranna 'hér vestra. 


J. J. Bildfell 






52 


ÁRDÍS 


dreng uppi í fjalli á íslandi, sem eitt sinn fann litla Reyniviðar- 
hríslu og varð hrifinn af fegurð hennar. 

Þau hjónin bjuggu á Reynistað til dauðadags. Ég þekkti þau 
ekki fyrr en ég fór til Mikleyjar til að prédika þar, árið 1900. 
Mikley varð svo nokkur hluti af prestakalli mínu, í upphafi ársins 
1901. Um átta ára skeið þjónaði ég þar og átti ferðir þangað sumar 
og vetur, og á þeim ferðum gisti ég ávalt á Reynistað. Þangað 
var gott að koma. Endurgjaldslaust var mér látið alt í té, til að- 
stoðar, sem unnt var að veita. 

Helgi var fatlaður maður frá æsku, en með elju og hyggindum 
ruddi hann sér braut til sjálfstæðis og farsældar. Hann lét jafnvel 
gjöra bryggju fyrir framan bújörð sína, þar sem skipin, er fóru 
um vatnsins veg, gátu lent. 

Ekki voru sérstakléga stór húsakynni hjá þeim hjónum, þegar 
ég fyrst kom til þeirra. íveruhúsið var allstórt bjálkahús, með 
lofti og eitt sérstakt herbergi við suðurstafninn, loftlaust. Áður en 
Helgi dó var búið að reisa stórt íveruhús. Á heimili þessu var 
pósthús. Þangað kom ekki einungis fólk úr eyjunni, heldur einnig 
allmargt ferðamanna að vetrinum, sem voru að flytja fisk eða 
aðrar vörur. Þau hjónin höfðu annað hús rétt við hliðina á íveru- 
húsinu, sem stundum var notað til að hýsa gesti, og það voru 
stundum ótrúlega margir gestir, sem hýstir voru á þessum bæ. 

Yfir öllu þessu ríkti húsfreyjan og sómdi sér vel með afbrigð- 
um. Til allrar vinnu var hún ötul og ósérhlífin og stjórnsemi henn- 
ar var í bezta lagi. Hörð vinna var hlutskipti hennar frá barn- 
dómi. Manninum sínum veitti hún ómetanlega aðstoð. Erfiði og 
erfiðleikar setja oft dapra skýlu á menn og konur, en það var ekki 
tilfellið með Margréti. Fólki, sem kom á heimilið mætti hún með 
djúpri alúð og björtum fögnuði. Lífið fyrir henni var þrungið af 
sælu og birtu. Fáa menn eða konur hefi ég hitt á lífsleiðinni, sem 
eins vel og hún lifðu eftir þessu boði postulans: „Verið ávalt glaðir 
í Drotni: ég segi aftur verið glaðir. Ljúflyndi yðar verði kunnugt 
öllum mönnum. Drottinn er í nánd“. Frelsarinn sjálfur birtir 
oss sömu hugsunina með þessum orðum: „Þannig lýsi ljós yðar 
mönnunum. Guði helguð sál hefir ljós frá honum“, og sönn, hrein 
gleði er í því ljósi. Margrét var ljós á heimili sínu, ljós sannfær- 
ingar um lifandi kristindóm, ljós ánægju í störfum og umhverfi, 
ljós heitrar elsku til ástvina sinna, ljós hjálpsemi og velvildar 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 53 


1 ftir því sem henni var unnt að veita, á heimilinu og í byggðinni. 
I lagfar hennar átti djúpar rætur í Guðsvígðu sálarlífi. Hún elskaði 
Guð og þann, sem hann sendi, Jesúm Krist“. Þessvegna var ein- 
egnin svo ótvíræð, vinsemdin svo hrein, framkoman svo aðlað- 
I ndi. Hún flutti fólki ylríkan fögnuð. Þangað var gott að koma. 

Þessari ljúfu konu var veittur mikill styrkur. Hún hafði ákveðn- 
ar skoðanir, sterka sannfæringu, fasta stefnu, óbrigðult þol í raun- 
im, heilbrigt afl til framkvæmda, sigurmátt í fjallgöngu lífsins. 
|Jún barðist „trúarinnar góðu baráttu“. Af alhug studdi hún kristna 
kirkju og liðsinti velferðarmálum byggðar sinnar. 

I Börn þeirra hjóna voru fjögur. Kristín Þóra varð kona Vil- 
lijálms Sigurgeirssonar prests á Grund í Eyjafirði. Hún dó 1907, 
en Vilhjálmur 1924. Rósa Elínborg dó á fjórða ári. Tveir synir lifa: 
Kristján, kvæntur Sigþóru Þorláksdóttur, ættaðri úr Axarfirði og 
fcunnar, kvæntur Kristínu Kristmundsdóttur. Báðir eru þeir út- 
œerðarmenn í Mikley. Kristín, kona Vilhjálms, var mikilhæf og 
istfeng kona, og báðir eru synirnir hinir nýtustu menn. 

Manninn sinn missti Margrét 27. júlí 1909; en nytsemdarferill 
íennar 'hélt áfram. Nokkur síðustu ár æfinnar, var hún hin eina 
nanneskja á lífi, þeirra, sem settust að í Mikley 1876. Hún var 
cölluð héðan burt til æðri heimkynna 1. júlí 1928, og vantaði þá 
:kki nema liðugan mánuð til þess hún yrði 87 ára. 

Andi hennar og ævistarf flytja mig að þessu stefi: 

„Ó, hversu mjög er ætíð sœlt að eiga 
sér opinn glugga móti lífsins borg, 
og heim í Ijósið horfa sífelt mega 
úr heimsins myrkri, glaumi, stríði, sorg“. 


RÚNÓLFUR MARTEINSSON 




54 


ÁRDÍ S 


KARÓLÍNA SOFFÍA SNÆDAL 


F. 19 januar 1856 — D. 21. februar 1947 


Ein af þeim mörgu merku konum, sem framarlega stóðu í 
fylkingu íslenzkra frumbyggja vestan hafs, var Karólína Soffía 
Snædal. Yfir minningu hennar verður jafnan bjart í hugum þeirra, 
sem þektu hana bezt og voru svo lánsamir að njóta hjúkrunar 
og hjálpar frá hennar hendi þeg- 
ar veikindi báru að. 

Karólína var fædd á Jökul- 
dal í N. Múlasýslu 19. jan. 1856. 

Hún ólst upp hjá foreldrum sín- 
um til fullorðins ára. Af móður 
sinni lærði hún snemma að 
hjúkra veikum, einkum sængur 
konum. Með þeirri undirstöðu- 
mentun og lestri íslenzkra lækn- 
ingabóka, byrjaði hún svo nám 
í skóla reynslunnar og leið ekki 
á löngu áður en hún varð svo 
fær í þeirri list að hlynna að 
veikum, að ekki tókst mörgum 
betur, sem að útskrifast höfðu 
af skólum þessa lands. 

Árið 1876 flutti Karólína 
frá íslandi ásamt manni sínum, 

Eyjólfi Jónssyni Snædal frá 
Hjarðarhaga á Jökuldal, og 
ungri dóttur. Settust þau fyrst að í Nýja íslandi, en fluttu þaðan 
til Winnipeg, þar sem þau dvöldu um tíma. Þegar íslenzkt land- 
nám hófst í Argylebyggð voru þau með þeim fyrstu, sem þangað 
fóru, árið 1882. 



Karolina Soffía Snædal 


Karólína missti mann sinn árið 1898, og stóð hún þá ein uppi, 
efnalítil með sjö börn. Flutti hún þá í smábæinn Baldur og átti 
fjölskyldan þan heimili í mörg ár. 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 55 


Alt frá fyrstu landnámsárum var leitað til Karólínu Snædal 
jegar veikindi bar að höndum. Aldrei átti hún svo annríkt, að hún 
>kki færi í hvaða veðri sem var til þess að hjúkra og hjálpa ná- 
jrönnum sínum, og var maður hennar henni samhentur í því 
itarfi, því hvorugt þeirra mátti neitt aumt sjá svo að þau ekki 
egðu fram krafta sína til að liðsinna eftir mætti. Börnin, sem hún 
;ók á móti um æfina skiptu eflaust fleiri hundruðum, auk fjölda 
jjúklinga, sem hún annaðist, oft endurgjaldslaust þegar fátækt 
'ólk átti í hlut. Hjúkrunarstarfið var Karólínu bæði eðlilegt og 
cært, og hún hafði þá frábæru læknisgáfu að geta grætt og hresst 
sjúklinga sína bæði á sál og líkama. Hún var fram úr skarandi 
/andvirk og nærgætin ljósmóðir, kjarkmikil, fljót og úrræðagóð, 
svo að oftar en einu sinni bjargaði hún sjúklingum frá þráðum 
lauða með snarræði sínu. Hún ávann sér traust og tiltrú sjúklinga 
sinna, og æfilanga vináttu margra þeirra, því hún var verulega 
xygglynd og einlæg við þá, sem hún festi vinskap við. Börn og 
mglingar höfðu mætur á henni, því hún skildi barnseðlið flestum 
jetur og hafði gott lag á að finna það góða í fari þeirra. 

Karólína kunni vel að meta íslenzkar bókmenntir. Hún hafði 
nikla unun af íslenzkum ljóðum og kunni margt af þeim. Glað- 
llynd var hún og víðsýn í skoðunum, sem hún gat sett fram með 
■einurð og skarpleik í samræðum; skemtin og alúðleg við gesti 
«ína og sérlega höfðingleg heim að sækja. 

Síðustu ár æfinnar var hún rúmföst, og naut þá aðhlynningar 
,á heimili góðra vina sinna í Baldur. Farin að heilsu, lömuð og 
fcreytt eftir margskonar mótlæti og þungar raunir, fékk hún ró- 
legt andlát í svefni 21. febrúar 1947, og hafði þá fyrir stuttu misst 
fclzta son sinn, það seinasta af tíu mannvænlegum börnum, sem 
liún hafði orðið á bak að sjá. 

I Vinir Karólínu Snædal munu ávalt minnast hennar með virð- 
Ing og þökk. S. S. 


☆ ☆ ☆ ☆ 

Fögur er foldin 
heiður er Guðs himin 
yndæl pílagríms æfigöng. 








Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 57 

jektu hana vel, sæju henni bregða fyrir í svipbrigðum hennar og 
lugnaráði. 

Hún var prýðilega skýr kona og kunni vel að meta menn og 
nálefni, og tók einlægan og ákveðinn þátt í málum þeim, sem hún 
Lleit mestu varða. Las mikið, einkum á yngri árum og reyndar 
illa æfi sína, góðar íslenzkar bækur, sérstaklega ljóð eldri ís- 
enzku skáldanna og hafði næman smekk fyrir fögru máli og hrein- 
xm hugsunum og ann hvorutveggja heilhuga. 

Trygg og vinföst var hún svo að það þurfti meira en lítið að 
koma fyrir til þess að hún riftaði trausti sínu, eða sliti vinabönd, 
'^m hún einu sinni hafði fest. 

Hún var dagfarsprúð kona, fálát og orðvör og stundaði hús- 
stjórn sína með hinni mestu prýði. 

Ingibjörg Björnsdóttir Frímannsson var fædd í Finnstungu í 
Húnavatnssýslu á íslandi 26. júní 1861. Foreldrar hennar voru 
Björn Ólafsson, (bróðir séra Arnljóts Ólafssonar) og kona Björns, 
Anna Lilja Jóhannsdóttir. Ingibjörg ólst upp hjá foreldrum sínum 
bar til hún flutti vestur um haf og til Winnipeg árið 1891. 

Árið 1895 kvæntist hún Benedikt Frímannssyni frá Vatnsenda 
í Húnavatnssýslu, mesta gáfu og myndarmanni og bjuggu þau í 
Winnipeg þar til árið 1898 að þau fluttu til Gimli í Manitoba, þar 
;em þau áttu prýðilegt heimili og Benedikt stundaði kjötverzlun 
| 19 ár unz hann lézt 1. nóv. 1917. Eftir fráfall manns síns bjó 
fngibjörg áfram á Gimli þar til að hún flutti til dóttur sinnar, 
Óskar Lovísar Fenton í Struthers, Ohio í Bandaríkjunum, þar 
;em að hún dvaldist unz hún lézt 11. júní 1945. 

Þeim Ingibjörgu og Benedikt varð einnar dóttur auðið, Óskar 
Lovísar. Lærði hún hjúkrunarfræði og kvæntist síðar Ray W. 
Fenton lækni frá Struthers í Ohio ríkinu í Bandaríkjunum. Mesta 
rnyndar og mannkosta kona. Eina fósturdóttur ólu þau Ingibjörg 
3g Benedikt upp, Irene Arnljótsdóttur. Nú, frú H. S. Smith í 
Powell River B. C. J. J. B. 




58 


ÁRDÍ S 


Kallaðar heim 


OVÍDA SWAINSON 

F. 1. maí 1870 — D. 11. marz 1949 

Hún var fædd að Sauðanesi á Ufsaströnd í Eyjafjarðarsýslu 
á Islandi. Foreldrar hennar voru þau Jóel Jónasson og Dorotea 
Friðrika Loftsdóttir. Var hún alin upp hjá móðurbróður sínum 
Jóni Loftssyni, og konu hans, Ovídu Jónasdóttur, föðursystir sinni 
í Hvammi í Höfðahverfi, Suður 
Þingeyjarsýslu. Þar giftist hún 
Sveini Sveinssyni frá Hóli, 17. 
maí 1889. Reistu þau bú þar í 
sveitinni, og dvöldu þar fram á 
sumarið 1893 er þau fluttust til 
Winnipeg,, Ovída var fríð kona 
og tíguleg í allri framkomu. Hún 
var góðum gáfum gædd, og 
margfróð, einkum um íslenzk 
efni. Ljóðræn mun hún hafa ver- 
ið og kunni mikið af kveðskap, 
bæði fornum og nýjum. Þrátt 
fyrir fátækt og frumbýlingskjör, 
mun hún hafa verið miklu frem- 
ur veitandi en þiggjandi lengst 
æfi sinnar. Er það enn í minnum 
haft meðal eldra fólks að heimili 
hennar hafi jafnan staðið opið 
íslenzkum innflytjendum fyr á 
árum. Var þá veitt eftir föngum, 
án tillits til endurgjalds, enda mun sjaldan hafa verið um 
slíkt að ræða. Kom þar fram í fari hennar sá höfuðkostur 
sem jafnan hefir einkennt Islendinga mörgum öðrum þjóðum 
fremur: hjálpsemi við þá sem hafa minna en þeir sjálfir, og gestrisni. 



Ovída Jónasdótlur 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


59 


Sem votit um framtak hennar og dugnað má geta þess að um margra 
ára skeið starfrækti hún hattaverzlun fyrir konur, og fórst það vel 
úr hendi. Einnig var hún frumkvöðull að stofnun hannyrðafélags 
neðal Vestur-íslenzkra kvenna. 

Þeim hjónum, Sveini og Ovídu varð sex barna auðið; þrjú 
>eirra dóu í bernsku, tvö á æskualdri, en ein dóttir Ida lifir, á hún 
íeima að 16 Queens Apts., Winnipeg. Stundaði hún móður sína af 
rábærri alúð í löngu sjúkdómsstríði hennar, enda var mikið ástríki 
neð þeim mæðgum. 

Ovída var hress og glaðleg alt til hinztu stundar. Henni þótti 
/ænt um lífið, en hún óttaðist ekki dauðann. Enda þótt henni væri 
’ullljóst að vistaskiftin stóðu henni nærri talaði hún að jafnaði ekki 
nikið um þau mál, enda átti hún þá sannfæringu að dauðinn er í 
ijálfu sér ekki til. Það sem við nefnum „dauðann“ var henni að- 
íins þáttaskifti í þróun lífsins. Um það bera vott síðustu orðin sem 
lún talaði við dóttur sína, er hún gat þess að nú mundi hún brátt 
jofna „síðasta blundinn“ og flytja „á annað heimili.“ Koma þessi orð 
mjög vel heim við ummæli frelsarans um þetta efni, enda var Ovída 
tieitin ótvírætt vel kristin kona. 

Hún var jarðsungin frá kirkju sinni, Fyrstu lútersku kirkju í 
Winnipeg, sem 'hún hafð ávalt tilheyrt, á mánudaginn 14. marz að 
nðstöddu fjölmenni. Sakir hrörleika var manni hennar, sem nú á 
lieima í Arborg, ekki unt að fylgja henni til grafar, en þau höfðu 
kvaðst hinzta sinni, eins og þeim var báðum ljóst, skömmu áður, 
er hann kom í heimsókn til þeirra mæðgna. 

Her many dear unselfish traits 
She showed day after day. 

Will live in treasured memories 
That will not pass away. 

And many lives will be more blessed 
Because they’ve, known a while 
The beauty of her character. 

The sweetness of her smile. 


ÁRDÍ S 


GUÐRÚN ÓLAFSDÓTTIR JOHNSON 


F. 5. febrúar 1868 — D. 13. desember 1947. 

Á milli ofangreindra dagsetninga er þjappað hart nær áttatíu 
ára æfisögu. Það er þá heldur ekki margbrotin saga, og lítill er 
æfintýraljóminn yfir henni. Það er saga frumbýlingskonu, sem yfir- 
gaf ættland sitt mót vilja sínum. En hún einsetti sér þá þegar að líta 
ekki aftur. Hún gleymdi sjálfri 
sér í önnum og striti dagsins; 
hún fórnaði kröftum sínum fyrir 
bú sitt og börn, og í ellinni naut 
hún þeirrar gæfu að sjá nokkra 
ávexti elju sinnar. 

Hún var fædd að Stóru 
Hvalsá í Hrútafirði, og ólst upp 
í þeirri sveit. Snemma hneigðist 
hún til náms, en til þeirra hluta 
voru fá skilyrði á þeim dögum 
fyrir börn alþýðumanna. Samt 
heppnaðist henni að sækja Ytri 
Eyjar skóla í tvo vetur, og þótti 
það mikið nám. Nokkur næstu 
árin var hún barnakennari í 
heimasveit sinni. 4. júlí 1895 gift- 
ist hún Guðbjarti Jónssyni, 

Magnussonar pósts, frá Hróa í 
Steingrímsfirði. Aldamótaárið 
fluttust þau vestur um haf, og 
settust að í Mouse River byggð- 
inni í Norður Dakota, og bjuggu 
þar á fremur lélegu landi, og oft 
við kröpp kjör, um nærri þrátíu 
ára bil. Síðar fluttust þau til þorpsins Upham, og þar lézt Guðbjart- 
ur, 24. júlí 1939. 

Þau hjón áttu sex börn, og eru þau öll á lífi er þetta er ritað, 
nema næst elzti sonurinn, Jón, sem lézt 1918. Tveir sona þeirra 



Mrs. GuSrún O. Johnson 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


61 


ru lögfræðingar, Níels í Bismarck, N.D. og Einar í Lakota í sama 
íki. Tveir eru læknar, þeir Olafur og Kristján í Rugby, N.D. Einka- 
óttirin, Thorunn Lilja, er kona séra Valdimars J. Eylands í Winni- 
eg. Einnig lætur hún eftir sig fjórtán barnabörn, og margt frænda. 
já ís'land. 

Frá því er Guðbjartur lézt hefir Guðrún heitin jafnan dvalið hjá 
ióttur sinni á vetrum. Hefir hún þannig eignast marga kunningja 
* borginni. Hún var að eðlisfari glaðvær og félagslynd kona, og tók 
ó sinni tíð mjög virkan þátt velferðamálum sveitar sinnar. Hún 
•ar viðstödd á stofnþingi Bandalags lúterskra kvenna í Selkirk, 
rið 1925, og hafði jafnan síðan áhuga fyrir málum þessa félags. 

Síðustu mánuðina naut 'hún aðhlynningar sona sinna á Good 
Jamaritan spítalanum í Rugby, og þar lézt hún. Hún var jörðuð 
-ið hlið manns síns og sonar í fjölskyldugrafreit Mouse River 
veitarinnar, skammt frá bújörð þeirrar hjóna. Starfi þeirra er lokið, 
fcn minning þeirra lifir. V. J. E. 









Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


63 


hjá Helgu dóttur sinni, og manni hennar Jóni T. Arnasyni á 648 
yictor Street, Winnipeg, og þar lézt ihún eftir stutta legu. 

I Anna heitin var gædd hetjulund. Hún var vinsæl, og hafði 
akandi áhuga fyrir öllum málum samtíðarinnar, einkum hvað 
sland snerti. Hún 'háði baráttu sína með sóma, og skilur börnum 
ínum eftir góða arfleifð í manngildi sínu og æfisögu. V. J. E. 

☆ ☆ ☆ ☆ 

LÁTIN UM ALDUR FRAM 

Þessi gjörvulega og ágæta kona, sem hér getur, frú Sigurbjörg 
íilsland, var fædd í Reykjavík 10. júlí árið 1900. Hún var dóttir 
þeirra Sigurðar Þórðarsonar og Guðríðar konu hans, eru bæði enn 
á lífi og búsett á Gimli; frú Sigurbjörg kom til Winnipeg laust 
eftir fermingaraldur, og tók 
snemma að ryðja sér eigin 
braut; hún bjó yfir faðmvíðum 
mannkostum, er svipmerktu líí 
hennar til daganna enda; í tóm- 
stundum sínum iðkaði frú Sigur 
björg hljóðfæraslátt; hún var 
hljómnæm og hafði ósegjanlegt 
yndi af tónum. Þann 26. okt. 
1929 giftist Sigurbjörg eftirlif- 
andi manni sínum, John David 
Bilsland og voru samfarir þeirra 
hinar beztu. Frú Sigurbjörg 
átti hið kirkjulega heimili sitt i 
Fyrsta lúterska söfnuði og starf 
aði 1 yngra kvenfélaginu af 
miklum trúnaði, eins og raunar 
í hvaða verkahring, sem var; 
hún lézt að heimili sínu 960 
Sherburn Street hér í borg þann 
26. janúar síðastliðinn og var 
jjarðsunginn af séra Valdimar J. Eylands. 

I Frú Sigurbjörg var harmdauði þeim öllum, sem átt höfðu því 
láni að fagna að kynnast henni og eiga hana að vini. E. P. J. 



Mrs. Sigurbjörq Bilsland 





64 


ÁRDÍ S 


ANNIE HOLO DEWITT 


1869 — 1949 


Annie Holo Dewitt var fædd í Ottertail, Minnesota árið 1869. 
Foreldrar hennar voru Mr. og Mrs. Butler Olson Holo. Þau fluttu 
frá Minnesota og bjuggu í mörg ár í Akra-byggðinni. Um það 
leyti sem íslendingar voru að hugsa um að taka sér bólfestu i 


North Dakota, þá reyndust þessi 
hjón þeim mjög vel, og vildu 
alt fyrir þá gjöra. Árið 1888 tóku 
þau sig upp enn á ný og fluttu 
til Mordenbyggðar, og hér í 
sveitinni var heimili þeirra ætíð 
síðan. Annie sáluga giftist 
skömmu eftir að þau komu hing 
að Mr. Wm. Dewitt. Hann dó 
fyrir nokkrum árum. Börn 
þeirra eru þrjú: Oscar Dewitt, 
Alliance, Alta, og Violet Ander- 
son og Olive Erickson, báðar í 
California. 



Annie sáluga var trygg og góð 
kona. Hún talaði íslenzku dável, 


Annie Holo Dewiit 


þó norsk væri og sýndist hafa ánægju af því að hlynna að íslenzk- 
um félagsskap. Hún var sívinnandi á meðan kraftarnir entust og 
þó að margt erfitt mætti henni á lífsleiðinni, þá var hún síglöð 
og treysti á mátt hins góða. 


Einn bróðir og fjórar systur lifa hana Wm. Holo, Winnipeg, 


Mrs. J. A. Campbell, Wales, N.D., Mrs. M. Johnson, Thornhill, 


Man., Mrs. I. Huget, Morden og Mrs. J. Cowan, Winnipeg. 

Hún andaðist á sjúkrahúsinu í Morden eftir stutta legu 13. 
apríl 1949 og var jörðuð í íslenzka grafreitnum. L. T. G. 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


KRISTJANA MAGNÚSSON 

F. 7. marz 1870 — D. 9. janúar 1949. 

I Kristjana Benediktsdóttir Magnússon var fædd á Einarsstöð- 
um í Kræklingahlíð við Eyjafjörð á Islandi. Foreldrar hennar voru 
þau Benedikt Jónasson og Ingibjörg Kristjánsdóttir bæði ættuð 
frá Hvassafelli í Eyjafirði. 

Til Ameriku kom hun 1892, 
eftir stutta dvöl í Winnipeg 
flutti hún til N. Dak. Þann 29. 
júní 1894 giftist hún Pétri J. 
Magnússyni. Áttu þau heima í 
N. Dak. til 1901, að þau fluttu 
til Nýja íslands og settust að 
í Árdalsbyggðinni, sem þá var. 
stofnuð af Dakota-búum. Bjuggu 
þau á heimilisréttarlandi sínu 
þar til Kristjana flutti til Ár- 
borg 1929 til Sigurlaugar dóttur 
sinnar. Þar dvaldi hún þar til 
hún var kölluð til betri heim- 
kynna. 

Mann sinn missti hún 1914, 
en bjó með börnum sínum á land 
inu meðan kraftar leyfðu. Börn 
þeirra eru: Kristján Sigurður 
kvæntur Friðriku Erlendson, 
Karl Kristberg kvæntur hérlendri konu, Sigurlaug gift David Guð- 
mundssyni, Guðmann, fórst í stórhríð á Winnipegvatni 26. nóv. 
1929, Einar kvæntur Vilhelmínu Sigurdson, Jósteinn, ógiftur, sem 
ivar mest af tímanum hjá móður sinni. 

Kristjana sáluga var hin mesta gæðakona, var heimilið ávalt 
hennar ríki. Hún unni kirkju sinni og var meðlimur Kvenfélags 
Árdalssafnaðar til dauða dags. 

Fyrsta heimili hennar á „Bakka“ var aðlaðandi og ríkti þar 
ávalt góðvild og gestrisni til allra, sem báru að garði. Var þar oft 






ÁRDIS 


glatt á hjalla, þegar unglingarnir úr nágrenninu mættust þar til 
að skemta sér. Hún var ávalt með í þeim hóp, ef bústarfsannir 
leyfðu. Bar fundum okkar sjaldan saman á seinni árum, svo ekki 
bærist samtalið að „Bakka“. Þaðan voru hennar sælustu endur- 
minningar. 

Kristjana sáluga var yngsta móðirin, sem settist að á bökkum 
íslendingafljóts í Árdalsbyggð 1901. Kom hún með 4 ung börn, 
og hjartað fullt af þrá eftir bjartri framtíð fyrir börn sín í þessu 
ónumda landi. Munu sum sporin hafa verið ærið þung, en samt 
bar hún það alt með rósemi, hógværð og bæn til Guðs um kraft 
til þess að bera þær raunir, sem hún þurfti að líða. Mun sá kraftur 
hafa stutt foreldra okkar allra í landnámi þessarar farsælu byggð- 
ar. Virðist það vel viðeigandi, að Kristjönu var leyft að vera sú 
síðasta af þéssum landnemahóp að hverfa heim. 

Með henni er fyrsta kynslóð íslenzkra landnema í Árborg fall- 
in í valinn, önnur kynslóð farin að eldast, sú þriðja tekin til starfa 
og sú fjórða að vaxa upp. Það fennir í sporin, sem fyrst voru geng- 
in, en minningarnar lifa. 

Síðustu ár hennar var hún blind, en auðlegð sálar hennar 
gjörði bjart í kringum hana. Hún naut ástúðar og virðingar barna 
og barnabarna sinna 1 ríkum mæli. Við, hennar mörgu vinir, geym- 
um endurminningar um samstarf og þökkum fyrir hennar lausn, 
því dagurinn var orðinn langur og hvíldin kærkomin. 

Blessuð sé minning þín, kæra vina. 

ANDREA JOHNSON 


☆ ☆ ☆ ☆ 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


67 


MIKILHÆF KONA HNIGIN í VAL 


Með frú Kristjönu Chiswell er hnigin í val stórbrotin og mikil- 
Ihæf kona, er með glæsimensku og styrkum persónuleika svip- 
■merkti um langt skeið íslenzka mannfélagið vestan hafs; hún var 
■fríð sýnum og óvenju aðsópsmikil kona; hún bjó yfir margþættum 
gáfum og beindi þeim jafnan í 
þann farveg, er til heilla horfði; 
baráttumálum sínum, svo sem 
bindindismálum og viðhaldi ís- 
lenzkrar tungu í þessari álfu, 
helgaði frú Kristjana óskipta 
krafta og hlífði sér lítt. 

Frú Kristjana var fædd að 
Skálanesi við Seyðisfjörð á að- 
fangadag jóla 1862. Voru for- 
eldrar hennar Hans Friðrik 
Ágúst af þýzkum ættum og 
Guðrún ólafsdóttir. 

Árið 1886 fluttist frú Krist- 
jana vestur um haf og giftist 17. 
ágúst 1904 Walter Joseph Chis- 
well starfsmanni Canadian 
Pacific járnbrautarfélagsins; 
hann féll í fyrri heimsstyrjöld- 
inni. Frú Kristjana var um langt 
Bskeið búsett á Gimli, en dvaldi nokkur síðustu æviárin í Winnipeg 
■og þar lézt hún 15. október í fyrra og var jarðsungin að viðstöddu 
■miklu fjölmenni frá Fyrstu lútersku kirkju þremur dögum síðar 
>af séra Valdimar J. Eylands. 

Frú Kristjana naut ósegjanlegs yndis af ljóðum og var laglega 
■hagmælt. E. P. J. 



Mrs. Krisijana Chiswell 





ÁRDIS 


ÞÓRA (THORA) FREDERICKSON 

1893— 1948 

„Hví er nú visnuð vangarós 
og viðkvæm stirnuð mund, 

Hví er nú brostið brúnaljós 
Er blikaði skært um stund 
Hví er nú sofinn svipur hreinn 
og saklaust hjarta kalt. • 

Ég veit það ei, þú veist það einn 
sem veist í heimi alt“. 

Þessi mæta og vinsæla kona 
andaðist að heimili sínu í Glfen- 
boro, Man., 17. des. 1948. Hafði 
verið rúmföst tæpan mánuð. 

Hún var aðeins 55 ára gömul og 
mátti teljast í blóma lífsins. 

Þóra sál. var fædd í Hólabyggð- 
inni norð-austur frá Glenboro 
1893. Hún ól allan sinn aldur í 
þessu umhverfi, utan árs eða 
svo er hún átti heima í Winni- 
peg nálægt aldamótunum. 

Foreldrar hennar voru Jón 
Sigurðsson frá Hvalsá í Hrúta- 
firði listasmiður dáinn í Winni- 
peg 29. marz 1899 og kona hans 
Sigríður Helgadóttir Hallgríms- 
son frá Kristnesi í Eyjafirði dá- 
in 2. nóv. 1934. Þóra giftist 1916 
Friðrik Frederickson, sem um 
langt skeið hefir verið stórkaup- 
maður í Glenboro. Er hann sonur F. S. Frederickson, er var einn 
af fyrstu landnámsmönnum Argylebyggðar og fyrri konu hans Sig- 
ríðar Jónsdóttur Bergvinssonar. Þóra var fríð kona, svipmikil og 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


tíguleg sem husfreyja, móðir og eiginkona var hún í fremstu röð. 
Hjónabandið var fyrirmynd og heimilislífið sem bezt getur verið. 
í íslenzkum félagsskap tók hún virkan og einlægan þátt. Hún var 
ætíð lifandi kvistur á meið íslenzka kvenfélagsins og vann þar 
jafnan af ötulleik ög trúmensku og dró sig aldrei í hlé. Hún var 
yfirlætislaus og sótti lítt eftir metorðum. Auk eiginmannsins syrgja 
hana þrjú börn: Verna (Mrs. H. Wilton) Sinclair, Man., Elvína 
heima og Allan, sem vinnur við verzlun föður síns í Glenboro. 
Turner, sem var elztur af systkinunum, og vann sér mikinn orð- 
stýr sem flugmaður í stríðinu mikla var skotinn niður yfir Þýzka- 
landi eftir 27 flugferðir yfir óvinalöndin; var við fráfall hans að 
móðurinni kveðinn mikill harmur sem og að allri fjölskyldunni. 
Á lífi eru tvær systur, Mrs. Lipsett, Kelowna B. C. og Olga í 
' Glenboro, og tveir bræður, Otto, sem er hluthafi í Frederickson’s 
í verzluninni, og Victor Arthur einnig í Glenboro. 

Þungur harmur er kveðinn að eiginmanni, börnum og öðrum 
ástvinum hennar, en það er líka skarð fyrir skildi í ísl. félagsskap 
í Glenboro við fráfall hennar. En minnig hennar verður geymd með 
virðingu í hug og hjarta allra þeirra, sem að þekktu hana bezt. 


G. J. OLESON 






70 ÁRDIS 


MRS. SIGRÍÐUR JOHNSON 

Hún var fædd á Sæunnarstöðum í Húnavatnssýslu árið 1874. 
Foreldrar hennar voru Jóhann Jónsson og Jóhanna Þorbergs- ] 
dóttir; fluttist Sigríður með foreldrum sínum til Canada, þegar < 
hún var á fyrsta árinu, var hún yngst systkina sinna, sem munu 
hafa verið fimm, nú öll dáin. 

Var fjölskyldan eitt ár í Ontarío, 
en fluttist til Gimli með fyrstu 
landnemunum, sem þangað 
fóru 1875. Þar dó Jóhann ári 
síðar. Fluttist ekkjan skömmu 
síðar til Winnipeg með börn 
sín og mun fjölskyldan hafa átt 
þar heima að mestu leyti síðan. 

Samt dvaldist Sigríður nokkur 
ár í Seattle og Bellingham, 

Wash., en kom aftur til Winni- 
peg 1919 og var þar jafnan 
síðan. 

Hún giftist Páli Johnson 
árið 1924, ágætum manni, ætt- 
uðum úr Húnavatnssýslu á ís- 
landi. Hann var þá ekkjumaður 
og átti þrjá syni á unga aldri, 
og gekk Sigríður þeim í móður- 
stað. Páll dó 1930. Mrs Si 9 ríður Johnson 

Sigríður Johnson dó 7. marz 

1949, 75 ára að aldri, og var jarðsett 9. s.m. frá Fyrstu lútersku kirkju, 
sem hún hafði tilheyrt um langt skeið og stutt með trúmensku og 
einlægni. Hún var meðlimur Kvenfélags Fyrsta lúterska safnaðar. 

Til frekari upplýsinga um Mrs. Johnson má geta þess, að það, 
sem sérstaklega einkendi hana var hógværð og framúrskarandi 
trúmenska í einu og öllu. 

Hún var greind kona og vel að sér til munns og handa og af- 
kastaði miklu verki, sem alt var unnið í kyrþey. — Hér er góð kona 
til grafar gengin, sem ávann sér virðingu og góðhug allra þeirra, 
sem henni kyntust. F. J. 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


71 


MRS. SVANBJÖRG SIGURÐSSON 

I Þann 8. júlí síðastliðinn lézt á Grace sjúkrahúsinu í Winnipeg 
fi-ú Svanbjörg Sigurðsson ekkja Sigurmundar Sigurðssonar fyrr 
um kaupmanns í Arborg og að Churchill; hún var 72 ára að aldri 
og hafði átt við þunga van heilsu að stríða síðustu mánuðina; maður 
hennar lézt 1934. 



Mrs. Svanbjörg Sigurðsson 


Frú Svanbjörg var ættuð úr 
Dæli í Svarfaðardal í Eyja- 
fjarðarsýslu og fluttist til þessa 
lands, er hún var 7 ára gömul; 
foreldrar hennar voru Sigfús 
Jónsson og Björg Jónsdóttir, er 
námu land 1 Geysisbyggð og 
nefndu bæ sinn Blómsturvelli. 
Frú Svanbjörg lætur eftir sig tvo 
sonu, Pálma og Oscar, sem bú- 
settir eru að Churchill, Manitoba 
og fdmm dætur, Irene McAllan, 
Mrs. G. Fhilbin, Mrs. C. 
Johnson og Mrs. F. Martin, 
sem allar eiga heima að 
Churchill, og Mrs. J. Bergman í 
Winnipeg, auk þriggja stjúp- 
barna: Páll Sigurðsson og Mrs. 
M. Gretchen í Winnipeg, og Mrs. 
S. Torfason í Vancouver; barna- 


börn frú Svanbjargar eru 
tuttugu og þrjú; fjögur systkini hennar eru á lífi, Jóhann og 
Bvanberg í Geysisbyggð Mrs. I. Kristinsson, sem einnig á heima í 
|»eirri byggð Miss Rósa Sigfússon til heimilis í Winnipeg. 

I Frú Svanbjörg var hin mesta dugnaðarkona, og meðan hún 
fevaldi í Arborg tók hún virkan þátt í Kvenfélagi Árdalssafnaðar. 



72 


ÁRDÍ S 



Sunday School Teachers’ Rally 

By Josephine S. Olaísson 

The fourth annual Sunday School Teachers’ Rally of the 
Evangelical Icelandic Lutheran Synod of North America was held 
at the Sunrise Lutheran Camp, July l-3rd, 1949. Thirty-two were 
registered and represented the Sunday Schools of Lundar, Gimli, 
Baldur, Bru, Glenboro, Grund, Selkirk and Winnipeg. 

The purpose of the Rally is to bring Sunday School teachers 
together as a group, to talk over common problems and to try, 
jointly, to find a solution; to think of themselves as members of a 
group that is working in all parts of the world, rather than as 
isolated workers in a small community. Sunday School work is 
an accepted and necessary part of our Lutheran Church work. 
Every community is faced with the problem of providing religious 
education for its young and growing members. The Sunday School 
is the logical answer, and much, of course, depends on its teachers. 
Many of these are young people—the oldest ones attending the 
Sunday School become its teachers when vacancies occur. The 
Lutheran Women’s League is prepared to help these young people 
with its “Leadership Training” course at Sunrise Camp. This 
course gives them religious instruction as well as training in 
leadership. In addition we have the Rally—where Sunday School 
teachers can meet briefly to hear informative talks to help them 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


73 


present their material well to their pupils, and inspiring addresses 
to lift their thoughts to the worthiness of their task . 

I I One of the highlights of these Rallies has been a service on the 

lakeshore in the early morning, where the natural beauty of the 
setting enhances the simple service and gives it a long-remembered 
pignity. With a view to encouraging outdoor worship, both public 
nnd private, this year’s Rally decided to start a fund for erecting 
pn outdoor chapel on the camp grounds. This will be done, of 
pourse, in accordance with the Board of Directors of the Camp, 
and following the landscaping plans for the site. It was suggested 
at the Rally that the various Sunday Schools send donations to 
start the fund. Then the members of our Sunday Schools, coming 
to camp in their respective groups, would, in time, be able to 
worship at an outdoor chapel, an added beauty spot in this camp 
of high aspirations and ideals. 

An invitation is extended to all Sunday School teachers to 
join this Association, and applications may be sent to Miss L. M. 
Guttormson, 498 Victor St., Winnipeg, Manitoba. 

☆ ☆ ☆ ☆ 

Skýrsla forseta 

Kæru félagssystur — 

Ég býð ykkur velkomnar á þetta okkar, tuttugasta og fimta 
þing, og gleðst innilega yfir hvað við erum hér fjölmennar. í tutt- 
ugu og fjögur ár höfum við leitast við að starfa og þökkum Drottni 
fyrir ef eitthvað gott hefir leitt af þeirri viðleitni. 

Þetta ár hefir liðið án sérstakra breytinga hvað félag okkar 
snertir; á hverju ári er það reynsla okkar að sjá á bak góðum 
félagssystrum, minningar þeirra lifa og hvetja til áhuga og trú- 
mensku í starfi. Það hefir ekki verið um nein sérstök framfara- 
spor að ræða þetta ár, þó hefir verið haldið í horfinu og allar 
nefndir hafa starfað með einlægni og áhuga, eins og skýrslur 
munu sýna. 

Á síðasta þingi var ákveðið að senda fulltrúa frá félagi okkar 
til Camp Nawakwa í Pensylvania samkvæmt boði frá „Parish 
and Church board“ hinnar sameinuðu Lútersku kirkju í Banda- 
ríkjunum. Þjóðbjörg Henrickson, sem starfað hefir með miklum 
áhuga í bandalaginu frá því fyrsta, var kosin til að fara. Samþykt 
var að borga kostnað ferðarinnar úr þremur sjóðum félagsins. 





74 


ÁRDÍ S 


Tilgangurinn með ferðinni var að kynnast starfsfyrirkomulagi í 
Camp Nawakwa, sem er án efa sú fullkomnasta stofnun af því tagi á 
þessu meginlandi. Mrs. Henrickson hefir flutt erindi og skrifað um 
þetta bæði í Sameininguna og Parish Messenger. Hún mun flytja 
erindi, sem verður bæði skemtilegt og fróðlegt, á þessu þingi; 
einnig vildi ég geta þess, að hún gaf til baka þá peninga, sem borg- 
aðir voru í ferðakostnað hennar, ($105 gefið í „general Camp fund“). 
Þakka ég henni fyrir hönd félagsins að gefa bæði tíma og allan 
kostnað þessu viðvíkjandi. Við verðum að vera óþreytandi í því 
að auka við þekkingu okkar viðvíkjandi því hvernig bezt má 
starfa að okkar sumarbúðastarfi. 1 því efni erum við ófróðar, en 
tækifærin til lærdóms eru mörg ef við hagnýtum okkur þau. 

Ársritið okkar Árdís var vinsælt og myndarlegt þetta síðasta 
ár, nokkuð efnis meira og með fleiri myndum en áður hefir verið. 
Ritstjórarnir Mrs. Benson og Mrs. Henrickson lögðu sig fram til 
að ritið yrði sem bezt að efni og frágangi. Mrs. Ingunn Gillies sem 
tók við ráðsmensku ritsins hefir unnið að því starfi með sérstakri 
árvekni og alúð. Hefir hún eytt í það feikna tíma alt árið í gegn. 
Útgáfan er mikið kostnaðarsamari en áður hefir verið en verðið 
þó ekki hækkað. Árdís hefir verið gefin út 1 16 ár og á nú nokkurn 
sjóð. Vonum við að eins lengi og útgáfu verður haldið áfram geti 
það borið sig fjárhagslega. Þær konur, sem að útgáfunni hafa 
unnið gegnum árin, hafa lagt töluvert á sig með öllu endurgjalds- 
laust. Á þessu þingi verðum við að íhuga hvaða leið verður fær 
viðvíkjandi útgáfu ritsins. 

Ég vakti máls á því á síðasta þingi að sjóður yrði myndaður, 
sem nota skyldi til að styrkja þau börn sem þess þyrftu við til 
dvalar í sumarbúðunum. Þessu var vel tekið og gjafir hafa komið 
úr ýmsum áttum í þann sjóð, í fyrra sumar var borguð nokkur 
upphæð úr sjóðnum. Eins og skýrsla féhirðis mun sýna er nokk- 
ur upphæð í hennar höndum nú. „Childrens Trust fund“ er 
sjóðurinn nefndur, ég veit, áður en varir verður hann orðinn yfir 
þúsund dalir ef kvenfélög og einstaklingar styrkja hann árlega 
með smágjöfum. 

Á hinni fullkomnu hannyrðasýningu í fyrra var eitt af því 
sem til sýnis var, rúmábreiða, með nöfnum allra þeirra kvenna, 
sem þing sátu sumarið 1947. Voru nöfnin af eigin hönd skrifuð 
færð á efnið og saumuð. Önnur hver ferhyrna sýndi sólaruppkomu. 
— Versið „Um sólarupprás æfi þinnar — Þig árla kallar Drottinn 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


75 


iinn“ var saumað í eina ferhymuna. — Ábreiðan er hin prýðileg- 
ista í alla staði, er hún eign sumarbúðanna. Var hún unnin af 
Vlrs. Helgu Guttormsson í Winnipeg. Þakka ég það af hjarta. 
Á þessu þingi verður önnur ábreiða gefin sumarbúðunum. — Á 
hana eru í eigin hönd rituð nöfn þeirra, sem þingið sátu 1 fyrra. 
Verkið er unnið og efnið gefið af Mrs. H. S. Erlendson í Arborg. 
Ég ætla ekki að lýsa því frekar, þið sjáið það sjálfar á s'ningunni. 
Vona ég að einhver góð kona sjái sér fært að skrá þannig nöfn 
okkar, sem hér erum, til geymslu í sumarbúðunum — heimilinu 
okkar sameiginlega. 

Vakið var máls á því á síðasta þingi að óumflýjanlegt yrði á 
þessu þingi að taka til íhugunar og ákvörðunar hvort íslenzka eða 
enska verður notuð í framtíðinni við fundarstjórn, fundargjörninga 
og skýrslur þingsins. í þessi 24 ár sem bandalagið hefir starfað 
hefir íslenzkan verið notuð aðallega þó hverjum hafi verið heimilt 
að tala á ensku, þegar óskað hefir verið eftir því í þátttöku í um 
ræðum um þau mál, sem fyrir lágu. Þessi síðustu ár höfum við 
horfst í augu við það að hinar yngri konur sækja ekki þing sökum 
þess, að þær hafa ekki not af því, sem fram fer þar. Okkur er það 
áhugamál að eðlilegheitum að laða þær að starfinu, sem brátt 
mun aðallega hvíla á þeirra herðum. Bið ég ykkur að íhuga þetta 
mál og vera reiðubúnar að láta álit ykkar í ljósi þegar það verður 
rætt og ákvörðun tekin síðar á þinginu. 

Þrjú síðastliðin ár hefir nefnd innan bandalagsins verið að 
verki, sem hefir yfirskoðað og breytt hinum fyrstu lögum félags- 
ins. Hefir það frumvarp verið lesið og rætt á tveimur þingum. Nú 
er því verki lokið, höfum við hér fjölritað afrit þessara nýju laga 
er útbýtt verður til aflesturs á þinginu og gengið til atkvæða um. 
Nefndin þakkar Mr. Norman Bergman fyrir að yfirfara lögin 
og breyta orðatiltæki þar sem þess þurfti með. 

í fyrra tók ég kosningu með því skilyrði að á þessu þingi yrði 
nýr forseti kosinn. Á síðasta framkvæmdarnefndarfundi var kos- 
in útnefningarnefnd, sem síðan hefir verið að verki að undirbúa 
kosningu. í þessari síðustu skýrslu minni úr forsetasæti vildi ég 
fyrst þakka alla þá ágætu samvinnu, sem ég hef hlotið af hendi 
allra félagssystra. Það var með hálfum huga að ég tók að mér leið- 
sögn á ný 1944 eftir að hafa hvílt mig frá því í þrjú ár. Þá var 
aðaláhyggjuefni okkar sumarbúðamálið. Við höfðum þá í þrjú ár 
verið að safna í sjóð með litlum árangri. Á þinginu í Langruth 





76 ÁRDIS 

1944 skyldist okkur öllum að nýja leið yrði að finna eða leggjal 
árar í bát. Við unnum saman — Guð vísaði okkur veginn, leiðir I 
opnuðust sem leiddu til sigurs. Það voru $939 í sjóði 1944 einnig 1 
átti félagið 4 ekrur af landi í Árnesi. Nú munu skýrslur féhirðis 1 
sýna að heldur meira er í sjóði og bandalagið á skuldlausa hina 1 
fögru eign í Húsavík; 12 ekrur af landi með sjö sumarskálum. Á| 
þessum árum hefir komið inn um $12,000 til styrktar sumarbúða- j 
fyrirtækinu. Konur í öllum þeim byggðum og bæjum sem við eig- 
um ítök söfnuðu í sjóði í kyrþey. Það var langt frá að nægilegt fé I 
væri fyrir hendi þegar byrjað var að byggja, óvíst var líka um efni 1 
til bygginga fyrir hömlur þær sem á voru sökum stríðsins. Altaf 
voru komnir nægilegir peningar í hendur féhirðis til að borga hvern 1 
reikning, sem henni barst. Með sérstökum áhuga starfaði bygg- ; 
ingarnefndin að verkinu ekki síður en konurnar sem unnu að 
því að auka sjóðinn. 

Það gleður mig innilega að nú á þessu vori hefir verið lokið 
að mestu að klæða veggi og loft minningaskálans að innan, er 
skálinn nú virðulegur og viðeigandi að innan sem utan. — — 
Ég gleðst innilega að þetta allt er svo vel á veg komið nú, en því 
megum við ekki gleyma að stærstu átökin eru ef til vill eftir. 
Það gleður mig einnig að félag okkar er sameinað í einingu og j 
áhuga og ég er sannfærð um að yndæll starfstími er nú fyrir dyrum. • 

Mörg atvik, mörg nöfn eru óafmáanleg í huga mínum frá 
þessum síðustu fimm árum. Margt sem ég nú hér með þakka. 
Ég þakka þeim, sem beittu sér fyrir málum í sínu umhverfi. Þakka 
féhirðir sumarbúðanna fyrir hvernig hún hljóp undir bagga þegar 
okkur varð augljóst að minningarsjóður hermanna mundi ekki 
verða nógur til að borga fyrir byggingu minningarskálans. — Svo 
síðast þakka ég henni sem hefir setið við hlið mína á þingum 
og fundum. Skrifaranum okkar Miss Lilju Guttormsson. Það hefir 
verið yndislegt að vinna með henni á fundum og utan þeirra. Verk 
sitt sem skrifari leysir hún svo frábærlega vel af hendi. 

Ég óska Bandalagi Lúterskra Kvenna blessunar guðs. Starf 
þess á ætíð sæti í huga mínum, vona ég að geta sýnt það á einhvern 
'hátt að ég ber heill félagsins fyrir brjósti. 

Síðastliðið sumar endaði margþættur starfsferill Guðrúnar 
Johnson. Hún starfaði með miklum áhuga í þessu félagi frá byrj- 
un og bar velferð þess fyrir brjósti fram á síðustu stund. Gætum 
við ekki á þessu þingi gert eitthvað til að heiðra minningu hennar? 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


77 


Ég fel ykkur það til umhugsunar og munum við síðar koma að 
því í dagskrá þingsins. 

1 Fyrir fáum dögum var vandaður prédikunarstóll fluttur í 
minningarskála sumarbúðanna. Er það gjöf, sem gefin er af Mrs. 
Rósu Jóhannsson, Miss Guðrúnu Jóhannsson og Háraldi Jóhanns- 
son. Gefin í minningu um eiginmann og föður Gunnlaug Jóhanns- 
son frá Winnipeg. Vildi ég tjá hjartanlegt þakklæti fyrir þá stóru 
gjöf fyrir hönd bandalagsins. 

I Svo bið ég ykkur, kæru félagssystur, að njóta þessa þings 
sem bezt þið getið. Það er yndælt að mega vera hér á þessum frið- 
sæla stað, hér, þar sem íslenzkt fólk hefir starfað svo vel og lengi. 
Ég hlakka til að mega hlusta á ölduniðinn þessa daga — mega 
drekka inn 1 sál mína styrkinn og friðinn sem vornáttúran hefir að 
færa. Ég legg mál þingsins í ykkar hendur. Sameiginlega skulum 
við gera tilraun til að finna sem heppilegust úrslit allra mála. 
Selkirk, 12. júní 1949 

Ingibjörg J. Ólafsson 



F. E. SCRIBNER 


B.SC., M.D., L.M.C.C. 


‘Physician and Surgeon 

GIMLI 

MANITOBA 


Compliments of . . . 

RIVERTON TRANSFER 

FOR GENERAL TRUCKING SERVICE 

All Loads Insured 

WINNIPEG BEACH, GIMLI, RIVERTON AND 
INTERMEDIATE POINTS 
L. Thorarinson — Proprietors — G. Kerr 

Winnipeg Phone 928 458 Riverion Phone 17 




78 


ÁRDIS 


Report of the Board of Directors 
of Sunrise Lutheran Camp 

Read at the Convenlion at Hecla 

The secretary of the Camps board of directors will be 
presenting a detailed report covering the activities of the Board 
for the past year. 

It will be noted that some progress has been made during 
the year in the matter of completing work on the interior of the 
Memorial Hall. Some improvement has also been made to the 
grounds but any extensive improvements are only to be anticipated 
over a matter of years for the reasons that they are costly and the 
contracting for such undertakings difficult to arrange. 

Tthe principal objectives in view are those of levelling off 
suitable portions of the grounds and the laying out of baseball 
diamond and a tennis court at as early a time as possible. Otherwise 
expenditures must of necessity for a while yet be confined to the 
acquiring and purchasing of the most needed essentials. 

Contributions to the various funds have however been 
sufficiently encouraging to show evidence of mutual interest 
in the welfare of the camp and faith in the object and principal 
for which it was established. 

Your Board is mindful of the free and willing services rendered 
by so many in the interests of the Camp and by the women 
particularly, who have unstintingly donated time and energy so 
that our summer camp might operate as efficiently and economically 
as possible. Such services merit the grateful acknowledgements 
of the Board as well as the appreciation of all concerned. It is 
on such services that a developing project such as ours is so 
dependent on. Voluntary working parties, sometimes mixed groups, 
from the community adjacent to the camp and also from both 
Selkirk and Winnipeg have at different times lent a hand at 
work on the grounds, clearing or constructing as the case might 
be and so contributed valuable assistance that the Board much 
appreciates. 

Reference should be made at this time as to the contacts 
made with church camps in the States through privileges extended 
and made possible through scholarships given by a department 
of the United Lutheran Church. We must thankfully acknowledge 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


79 


I jthe value of these though perhaps in the meantime they mainly 
þerve to acquaint us with the extent to which church camps can be 
developed where means and conditions and availability of 
leadership exists. 

The first hand information reported to us by Mrs. Henrickson 
who visited Camp Nawakwa as our representative last year and a 
later meeting of camp Deans attended by our educational convener, 
|Rev. E. H. Fafnis, have much value as directional guides in planning 

Í a camp’s educational program, but the development of which can 
only be hoped for over a course of years in camp management and 
experience. 

We can well feel indebted to our friends of the United Lutheran 
Church who extend to us this opportunity of acquainting ourselves 
with their advanced camp methods and organization and who stand 
ready at all times to assist us with instructional literature as well 
as services of personnel if we find ourselves in a position to 
■make use of their good offers. We must remember however that 
all the factors that have made these model camps possible are as yet 
■not within our reach and that we must be content and patient 
to work out our own plans from year to year, or even from decade 
j|to decade, as factors and circumstances permit. 

In the meantime our Sunrise Lutheran Camp is functioning 
and attracting capacity enrollment. It is offering an opportunity 
to all so qualified and so minded to help build it up to an attractive 

Í jsummers vacation centre for our youth and an ever worthier 
character building enterprise. 

May I at this time, on behalf of the Board of Directors extend 
the best of wishes to the Lutheran Women’s League for an enjoyable 
|and successful convention. 

S. 0. BJERRING, Chairman of the Board of Directors. 

☆ ☆ ☆ ☆ 


R.C.A. STCCC 

(Reiailers Co-Operative Association) 

Dry Goods and Variely Store Merchandise 
Phone 276 

SELKIRK 


MANITOBA 



ÁRDÍS 


Report on Temperance 

As your representative, I have here a short report on our ] 
work in the Manitoba Temperance Alliance. 

On November 19th, 1948, the Manitoba Temperance Alliance 
held a very successful convention. It was the largest gathering 
since Prohibition was voted out in 1923, which shows that public ] 
opinion is changing. With your assistance and others concerned, 
we were able to balance our finances. A splendid report was sub- 
mitted by our General Secretary, Mr. A. E. Floyd. 

We had a man from the Alcoholics Anonymous, who gave us 
a very interesting talk on the wonderful success of that Association, 
both in the United States and Canada. They are becoming quite 
strong in Winnipeg and curing many from alcoholism. But, our aim 
is to save our young people from getting into that condition where 
they need the help of the A.A.s. This will take a tremendous amount I 
of education and time. 

At our last Convention, both our President, Rev. D. B. 
Sparling and our General Secretary, Mr. A. E. Floyd, resigned. 
They were succeeded by Mr. E. Chekland and Mr. C. N. Neaves 
respectively. These new officers are very able men. 

Mr Neaves’ experience in organizing will no doubt prove a 
valuable asset to the work of the Manitoba Temperance Alliance. 
He begins with a clean sheet in our work and with a resolve to 
keep up a long family and personal record. 

To further Temperance Education, may I make the following 
suggestions: 

1. Contact Mr. Neaves in the Mclntyre Building, Room 401. 
He will do his best to serve you at any time you wish to have 
Sound Films presented, or other information concerning our 
Temperance Education or Local Option. 

2. When he visits your district, relieve him of the responsibility of 
making arrangements for the location, time and transportation 
of the projector, etc. 

3. The Temperance Alliance is badly in need of two full-time 
Secretaries — the challenge is great — be a Booster. 

Village Beer Sale License Protested 

The Manitoba Temperance Alliance has asked the Provincial 
Government to refrain from granting beer parlor licenses in 
Villages without approval from the surrounding area. 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


81 


I An Alliance delegation, meeting with the Cabinet charged 
that Villages within Municipalities voting against the “Wet 
Option” were obtaining beer parlor licenses through Incorporation 
It claimed this was disfranchising voters in “dry” rural 
municipalities. 

I Out of 17 Municipal votes held under the Local Option By-Law 
during the past 3 years, only two voted for sale of liquor. Soon 
fifter the votes. “certain strategic Villages in ‘dry’ areas applied 
for incorporation”, claimed the delegation. 

The Delegation maintained that “immediately upon incorpora- 
Eion, an agitation was started in each of the Villages for a Hotel 
■vith forthcoming powers for establishing such a hotel if assurance 
of a beer parlor could be obtained in advance.” 

Among other Recommendations by the Alliance were: 

That the Manitoba Liquor Commission require definite proof 
of age from young persons applying for liquor permits. 

Closer censorship of Motion Pictures, to eliminate “much of 
Ithe persistent, needless and inexcusable intrusion of drinking 
*hown on the screen.” 

The establishment of a central clinic for Medical and 
W’sychiatric treatment for Alcoholics. This to be established in 
4 po-operation with volunteer agencies. 

! I feel I should give you a part of the lecture delivered in the 
Grace United Church, Winnipeg, a short time ago by Dr. 
; Meckenburg. 

He strongly condemns moderate drinking. He challenged all 
Ministers and Christian people to unite in an all-out war against 

f moderation, which he termed a SIN, and the cause of half of the 
Nation’s CRIME. 

Dr. Meckenburg said: “Alcoholism is a top ranking disease 
and the only disease in the United States where the Government 
co-operates in spreading the germ. Magazines are filled with 
advertisements which glorify alcohol. Medical men say alcoholic 
patients are the worst type, because they do not want to get well. 
The much talked of revenue would be NIL if the cost of results 
of the traffic could be tabulated.” 

Before I close this report, I would like to call your attention 
to the article my husband wrote in the Parish Messenger about 
our School of Narcotics, which is to be held in Saskatoon in August. 
The Good Templars have offered to pay the Railway fare. Should 
anyone be interested in taking that course with the purpose of 



82 


ÁRDÍ S 


assisting our Sunday Schools and young people in our Synod, 
kindly drop a line to Mr. A. S. Bardal as soon as possible. He will 
make all the necessary arrangements. The school lasts for eleven 
days — from August 15th to August 26th. Members who took the 
course last year were very enthusiatic and interested and as a result 
have given their knowledge to many Sunday Schools in our three 
Provinces, when they were called upon to do so. 

MRS. A. S. BARDAL 
☆ ☆ ☆ ☆ 


Ask for . . . 

CRESCENT 

"QUALITY GUARDED" 

DAIRY PRODUCTS 

MILK—CREAM—BUTTER 
ICE CREAM 
COTTAGE CHEESE 
BUTTERMILK 

CRESCENT 

CREAMERY CO.LIMITED 

Phone 37101 

For Regular Daily Service 


MUIR DRUG STORE 

L I M I T E D 

Druggists 

Cor. Home and Ellice 

THE 

FAMILY 

DRUG 

STORE 

Ph. 31 644 for service 


HACCLD BJACNASCN 

GENERAL MERCHANT 
Call and See Us when in Gimli 

Box 128 Gimli, Manitoba 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


83 


Report of the Sunday School Committee 

I Another year has gone by, a year of fresh efforts made to 
further the work of Lutheran Women’s League in the Sunday 
School Field. 

I We, the committee appointed last year to further this work 
as much as possible, agreed, that in order to obtain the best results, 
we should continue our personal contact with our people in the 
Interlake district. We also felt that more time was needed than 
we have been giving ourselves in this work and determined to 
spend as much time as possible in contacting the majority of our 
people from Silver Bay to Vogar. 

We were unfortunate in that one of the committee Mrs. S. 
JSigurgeirson was unable to take part in this enterprise, 
liecessitating that Mrs. S. Skaptason and myself carry on the work 
as far as possible. On learning that Dr. R. Marteinsson would 
preach in Vogar on September 26th, we thought it a brilliant idea 
to have our visit co-incide with his and we made a happy foursome 
as Mrs. Marteinson accompanied us. We left Winnipeg September 
23rd, returning Monday September 27th, giving us a good four 
days in which to accomplish our visiting. We visited over 30 homes, 
contacted around a 100 people. The people as on previous visits 
vere very kind to us and we felt that they truly desired Christian 
;eaching for their children, the problem being how to work towards 
his goal. All parents agreed that Sunday School on Sundays was 
mpossible, that Christian teaching in the schools with the 
>ermission of the trustees was the only solution. 

The committee visited the trustees in five school districts, 
obtaining their permission to give religious teaching for the hour 
of three to four on Friday afternoon. We approached four school 
^teachers about teaching, all kindly consented to give the necessary 
religious instructions. One school had not procured a teacher, but 
t we felt with the assistance of a former worker the Sunday School 
jwork would be carried on. This project appeared to be entirely 
successful and we felt very elated. Our elation however was short 
lived for difficulties arose in several of the districts. Yet in spite 
of our disappointment we have a feeling all is well. The Lord 
provides help when it is needed — and now Rev. S. Sigurgeirson 



84 


ÁRDÍS 


has accepted a call that takes in church work in these districts, and 
we are sure that with his help and guidance our Sunday School 
work will be taken care of. 

I may add that Dr. Marteinsson rendered us great assistance 
during our trip. Sunday School has long been his delight, as those 
who have been his pupils in Church work and Sunday School can 
best testify. 

You will notice in the financial report that Sunday School 
supplies were bought and paid for by the Lutheran Women’s 
League, these supplies being used in the Interlake districts. Owing 
to the fact that there is only one Lutheran congregation we thought 
it wisest to supply material to the unorganized congregations for 
this year, hymn books being particularly necessary. 

This report is respectfully submitted by the Sunday School 
Committee. 

ELIZABETH H. BJARNARSON 

☆ ☆ ☆ ☆ 


1SEWEST 

We.'Ua+i Cracker Sensation: 

Newest Weston Cracker sensation: you’ll 
enjoy CRACK-ETTES . . . the tastier, 
toasted Golden Brown Crackers. 

Flavored to “just right” goodness, CRACK- 
ETTES add zip to any meal . . . serve new 
CRACK-ETTES anytime. 

Always good, they’ll always be appreciated. 






WESTON SALES LIMITED 

WINNIPEG, MANITOBA 
Sole Agents For 
GEORGE WESTON LIMITED 








Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


85 


SKÝRSLA SKRIFARA 


Kæru félagssystur! 

■ Þar sem að aðrar embættiskonur gefa svo fullkomnar skýrslur 
yfir starf Bandalagsins, þá verður mín skýrsla örstutt. 

■ Bandalaginu tilheyra 20 kvenfélög og 8 einstaklingsmeðlimir. 
Þessum 20 félögum tilheyra 750 meðlimir. Eins og skýrslur félag- 
anna sýna þá starfa þau með dugnaði og trúmensku, að kirkju 
og sunnudagaskóla málum, að heima og erlendu trúboði og að 
líknar og menningarmálum. Þau sýna mikinn áhuga fyrir öllum 
þeim málum sem B.L.K. hefir á dagskrá, einkanlega fyrir „Sunrise 
Lutheran Camp“. Þau hafa mikið unnið að fjársöfnun fyrir sumar- 
búðirnar, eins og féhirðis skýrslurnar sýna. 

I Við vonumst eftir tveimur kvenfélögum í viðbót í hópinn í 
framtíðinni, en þau eru kvenfélag lúterska safnaðarins í Vancouver 
og Dorcas félag tilheyrandi Fyrsta lúterska söfnuðinum í Winnipeg. 
Þessu síðarnefnda félagi, sem var stofnað á s. 1. ári, tilheyra um 90 
ungar konur með brennandi áhuga fyrir starfinu, og ótakmarkað 
starfsþrek þess til stuðnings. 

■ Stjórnarnefnd B. L. K. hélt tvo aðalfundi á árinu, sem voru 
báðir vel sóttir. Þær gjörðu ráðstafanir viðvíkjandi þingi þessu 
og útnefndu nefnd til þess að útvega eldhús hjálp fyrir sumar- 
búðirnar. Þær íhuguðu skýrslu sunnudagaskólanefndar, grundvalla 
laganefndar, Árdísarnefndar, o. s. frv. Þær ráðstöfuðu útbúnaði 
og prentun á 500 „camp folders“. Þær ákvörðuðu að bjóða sunnu- 
dagaskólum í nágrenni við Sunrise Camp, að halda sitt árlega 
„picnic" þar í sumar. Fjögur boð voru send út, en aðeins einn s. 
skóli tók boðinu, nefnilega, Fyrsta lúterska safnaðar í Winnipeg, 
sem dagsetti það 26. júní. 

H Mrs. Þjóðbjörg Henrickson flutti skemtilegt og fróðlegt erindi 
um dvöl hennar í Camp Nawakwa í Pennsylvania. 

■ Á síðari fundinum þá tilkynnti ég stjórnarnefndinni að ég gæfi 
ekki kost á mér aftur sem skrifari Bandalagsins, og þegar út- 
rafningarnefndin símaði mér þá gaf ég þeim ákveðið svar að ég 
tæki ekki embættið aftur. Mér finst vera tími til kominn að breyta 
um, þar sem að ég er nú búin að sinna þessu starfi í 8 ár, með 
bremur forsetum. En ég get sagt það með sanni að ég hef haft 


ÁRDÍ S 


ánægju af starfinu og notið mikils góðs af því hvað andlegan 
þroska snertir, sérstaklega vegna þess, að ég hafði tækifæri til 
þess að starfa með slíkum forseta sem Mrs. Ólafsson er. Hún er 1 
í mínum augum fullkominn forseti, eins og hún er mikilhæf per 
sóna í alla staði. Ég er þakklát fyrir það tækifæri að hafa fengið 
að starfa með henni. Ég þakka henni samvinnuna, leiðsögnina og 1 
hlýju orðin, sem hún talaði til mín í skýrslu sinni. Einnig þakka ég 
öllum öðrum nefndarkonum, sem hefir verið svo ánægjulegt að | 
starfa með, á þessum átta árum. 

En þó að ég sé að gefa upp skrifara embættið, þá mun ég 1 
samt fylgjast með málefnum Bandalags Lúterskra Kvenna og 
starfa það sem ég get sem einstaklingsmeðlimur þess, því ég þekki 
engan félagsskap með háleitari hugsjónir eða með meira varðandi 
málefni á dagskrá. 

Guð blessi Bandalagið og alt starf þess á ókomnum árum. 

Hecla, 14. júní, 1949. 

Lilja M. Guttormsson 

☆ ☆ ☆ ☆ 


Compliments of . . . 

H. R. Tergesen 

DRUGGIST 


GIMLI 


MANITOBA 


Compliments of . . . 

Thorkelson Bros. Fisheries Limited 

(LAKESIDE TRADING COMPANY) 

Phone 8 


Gimli, Maniioba 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


Twenty-Fifth Annual Convention 
of the Lutheran Women’s League 


I Mrs. Ingibjorg J. Olafsson, president of the Lutheran 
Women’s League, formally opened the convention at 3 p.m., 
Tuesday, June 14, following a church service conducted by Rev. 
S. Sigurgeirson. The church choir 
led the s i n g i n g, with Mrs. 

Kristin Jefferson as organist and 
áirector. Mrs. Anna Jones, on, 
behalf of the Hecla Ladies Aid, 

Undina, welcomed the delegates 
and guests and presented Mrs. 

Olafsson with a corsage. 

4 A silent tribute, followed by the 
Lord’s Prayer, was paid to mem- 
bers who had passed away during 
the year, namely: Gudrun John- 
son, Winnipeg, Honorary Lifetime 
President, L. W. L.; Thorbjorg 
Paulson, Gimli; Kristjana Chis- 
well, Winnipeg; Thora Frederick- 
son, Glenboro; Annie Holo Dewitt, 

Brown; Kristjana Magnusson, 

Arborg; Sigridur Johnson, Ovida 
Swainson and Sigurbjorg Bilsland, 
all of Winnipeg. 

A business meeting was in ses- 
sion until 6 p.m. 


Mrs. A. H. Gray, Presidenl 
Lutheran Women’s League 


PROGRAM 


TUESDAY, 8 P.M. 

Devotional Period — Rev. S. Sigurgeirson. 

Address of Welcome —- Mrs. Olafsson, President. 

.“Come Let Us All Unite and Sing.” 

.Mrs. Ingibjorg Jonsson 

‘Historical Glimpses of Mikley.” 


1. The choir. 





ÁRDÍ S 


3. Quartette.Mildred and Mabel Gossen, 

Wilhelm Helgason and Gordon Magnusson 
Accompanist — Mrs. Kristin Jefferson 
Rev. S. Sigurgeirson addressed the gathering, at the close of the 
program. 


Wednesday, June 15th 

10 to 12 a.m. and 1.30 to 5.30 p.m.Business Meeting. 

3 to 4 p.m.Intermission — Handicraft Exhibit. 

8.30 p.m. — Program 

Devotional Period — Mrs. J. Hannesson, Langruth. 
Chairman’s Remarks — Mrs. Fjola Gray. 

1. The Choir...“Sweet Hour of Prayer” 

2. Recitation.Melvin Williams 

“The Little Black Dog” 

3. Paper.Mrs. Ingibjorg J. Olafsson 

“Women’s Field of Service” 

4. Double Duet .Gossen Sisters, Wilhelm Helgason 

and Gordon Magnusson 

5. The Choir...“Softly and Tenderly” 

Accompanist — Mrs. Kristin Jefferson 


Thursday, June 16th 

10 to 12 a.m. and 1.30 to 3.30 p.m.Business Meetings 

4 p.m.Sightseeing tour to Gull Harbour. 

8.30 p.m. — Program 

Devotional Period — Mrs. S. Sigurgeirson 
O Canada 

1. The Choir.“Pass Me Not, Oh, Gentle Saviour' 

2. Vocal Duet.Wesley and Jerry Dolll 

with mandolin accompaniment. 

3. Vocal Solo....Mrs. S. Sigurgeirsor 

4. Paper.Mrs. Thjodbjorg Henricksor. 

“Lutheran Camp Nawakwa, Pennsylvania” 

















Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


5. Vocal Duet.Marlene Jonsson and Cynthia Paulson 

6. Recitation.....Ingibjorg Doll 

7. “God Be With You Till We Meet Again” 

Accompanist — Mrs. Kristin Jefferson 

■ Following the program lunch was served for everyone in 
the community hall. On behalf of the Hecla Ladies’ Aid, Mrs. S. 
Sigurg-eirson presented the League with a beautiful, three-tier 
birthday cake, in recognition of its twenty-fourth anniversary and 
ttyenty-fifth convention, the president, Mrs. Olafsson, being 
aliotted the two top layers. Mrs. Olafsson acknowledged this gift 
on behalf of the League and herself. Mrs. Gudrun A. Erlendson 
thanked the Ladies’ Aid, Undina, for their wonderful hospitality, 
for all the delicious food served during the three and a half days 
of our sojourn, and for their sincere friendliness. 


Friday, June 17th 


9.30 to 12 a.m.Business Meeting 

■ Formal Closing of Convention — Mrs. Ingibjorg J. Olafsson, 
who, as retiring president after ten years in office, thanked all 
her co-workers for wonderful support, expressed her satisfaction 
with this convention and her certainty that all problems would 
bel solved and difficulties untangled, with the help of divine 
g^idance. 

. Following lunch, Mrs. Olafsson was presented with a birthday 
gift from delegates and friends, a tribute to her fine personality 
and leadership through the years. 


CONVENTION BUSINESS IN BRIEF 

■ The Convention sent flowers and greetings to Mrs. Ingiridur 
Jonsson, Winnipeg, Mr. and Mrs. M. M. Jonasson, Arborg and 
Mrs. Sigridur Tergesen, Gimli, who are all struggling with illness. 
I Accredited representatives attended the convention as follows: 
29 delegates from 14 societies, 12 officers, members of the Board 
of Directors and other committees, 1 honorary member and 1 
individual member, a total of 43. 

I Reports were submitted by the various officers and conveners 
outlining the year’s work of the L.W.L., and also by 19 of the 20 






90 


ÁRD í S 


societies within it. The societies all carry on as before with church 
and Sunday School work, charity at home and abroad, as well as 
cultural work in the community. They are all faithful members 
of the Leagne, they adhere to its principles and support its projects 
generously, financially and otherwise. 

Finances — the treasurer’s report showed: Balance from 
previous year, $237.01; Receipts, $70.72; Disbursements, $153.57; 
Balance on hand, June 1, 1949, $154.16. 

THE AGENDA 

1. Ardis — The business manager for this annual publication, 
Mrs. Inga Gillies gave the financial report showing: On hand from 
previous year, $659.31; Receipts, $633.94; Disbursements, 
$616.55; On hand, June 1, 1949, $676.70. 

A resolution was passed recommending greater effort towards 
soliciting advertisements and selling copies of “Ardis” that the 
subscription fee may remain unchanged, but, should the publication 
committee find it necessary to increase it, that the maximum rate 
be fixed at 60 cents. The resolution also recommended that alll 
articles, obituaries and pictures be handed in at the convention, 
or soon after, to hasten publication of the magazine, and that the 
proportion of the English and the Icelandic language this year 
remain unchanged from last year. 

2. The Revised Constitution — Mrs. Henrickson read the 
constitution as revised and translated by the committee in charge, 
and expressed in legal phrasing by Norman Bergman, Barrister. 

It was discussed and voted on, clause by clause, and passed with 
one or two minor amendments. 

3. Sunday School WORK — Mrs. Elizabeth Bjarnarson gave 
a report on visits along with Mrs. Anna Skaptason, to the Lake 
Manitoba districts. Rev. R. Marteinson, out there as visiting pastov, 
paved their way. Interest in this work was in evidence among the j 
people, and it was carried on faithfully all year at the Ralph Connor 
School. The League has supplied some lesson material and hymn 
books for this work. The convention expressed its appreciation : 
of the fact that, commencing this fall, those districts will benefit 
from the services of the new Lundar-Langruth pastor, Rev. Skuli 
Sigurgeirsson. 

4. Sunrise CAMP — Our camp is becoming more popular - 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 91 


eVery year, as it is getting more completely equipped as time goes 
on. It was discussed under three headings: 

I (a) Finances — Some of the societies hold one affair a 
year in aid of the camp. The Children’s Trust Fund is growing — 
balance on hand, June 1, 1949, being $378.23. Anyone knowing of 
a“ child who requires financial aid in order to attend camp, is 
requested to notify the Board of Directors. 

■ The Memorial Fund showed as balance on hand, $253.39, while 
the general camp fund stood at, $752.25. 

i (b) Library — Books, particularly suitable for children 
and young people, are required. Either books, or money towards 
books, will be accepted by any member of the library committee, 
whose members for this coming year are, Mrs. Margaret Scribner, 
Gimli; Mrs. Sigthora Tomasson, Hecla, and Mrs. Ingunn Fjeldsted, 
Arborg. 

■ (c) New Ideas — A new idea was presented by Mrs. 
Henrickson, an idea gained at Camp Nawakwa, namely that of 
selling camp souvenirs, such as pennants, head-bands and buttons. 
The idea was adopted and a committee chosen to put it into effect. 
The camp colors chosen, were sky blue and light yellow. The 
souvenirs are being sold at camp this summer, in aid of its fund. 

■ A beautiful pulpit was donated to the Memorial Hall, in 
memory of the late Gunnlaugur Johannsson, of Winnipeg, by his 
widow, Rosa, daughter Gudrun and son Harold. 

■ (5.) Handicraft Exhibit — This feature of our convention 
proved as successful as ever, revealing versatility among our 
people in such work. Two male exhibitors deserve special mention, 
Dr. F. E. Scribner, Gimli and Cpl. A. Sorensen, Langruth, for fine 
handwork. The annual name-quilt, this year made by Mrs. G. A. 
Erlendson, received widespread praise, particular mention being 
made of the picture of Sunrise Camp, painted in the centre, by 
Miss Josephine Olafsson. The quilt now hangs as a panel in the 
Memorial Hall. The 1949 quilt will be made by Mrs. S. Bjerring. 
Serving on the handicraft committee for next year will be, Mrs. 
Soffia Wathne, Winnipeg, Mrs. Valgerdur Hallgrimsson, Cypress 
River, and Mrs. J. Hannesson, Langruth. 

(6) Temperance — Mrs. Margret Bardal gave a report on 
the work being done by the Manitoba Temperance Alliance. Mrs. 
Bardal has always exerted herself greatly for the temperance cause 
and has faithfully, year after year, interpreted its significance at 



92 


ÁRDÍ S 


our conventions. She was re-elected representative on the M.T.A. 
executive and the sum of $25.00 was voted to their funds. 

(7) English or Icelandic at Conventions? — After much 
deliberation, a resolution was passed as follows: “That no change 
be made in the language at the present time, except that the 
minutes be written in the English, on condition that a resumé of 
minutes be also given in Icelandic if requested” — This means that 
the convention will be conducted in Icelandic, but that either 
language may be used by those participating in discussion or 
presenting reports. We must use the Icelandic in order to hold those 
staunch and faithful members who are fluent in that language. 
We must use some English, increasingly as time goes on, in order 
to attract new and younger members, who must carry on the torch 
when the others pass it on! 

(8) Memorial to Gudrun Johnson — It was unanimously 
agreed upon to place a biblical picture, with a suitably engraved 
brass plate, in the Memorial Hall at Sunrise Camp, to honor the 
memory of the great service rendered to the Lutheran Women’s 
Leagueby the late Gudrun (Mrs. Finnur) Johnson. 

(9) Program — The Langruth delegates were entrusted 
with preparing a program guide for this coming year, for the use 
of those societies which desire it. 

(10) Election of Officers — Honorary Lifetime President, 
Mrs. Ingunn Marteinsson; Honorary Members, Mrs. Hansina 
Olson, Mrs. Sigrun Thorgrimsson, Mrs. Ingiridur Jonsson, Mrs. 
Helga Bjarnason, Mrs. Stefania Sigurdsson, Mrs. Stefania Leo, 
Mrs. Rannveig K. G. Sigbjornsson, Mrs. Gudrun Brynjolfsson. 

Past President.Mrs. Ingibjorg J. Olafsson, Selkirk. 

President..Mrs. Fjola Gray, Winnipeg. 

First Vice President.Mrs. Gudrun A. Erlendson, Arborg. 

Second Vice President.Mrs. Elizabeth Bjarnarson, Langruth. 

Recording Secretary.Mrs. Helga Guttormson, Winnipeg. 

Corresponding Secretary.Mrs. Clara Finnson, Winnipeg. 

Treasurer.Mrs. Rosa Johannsson, Winnipeg. 

Vice-Treasurer.Mrs. Halldora Bjarnason, Winnipeg. 

Executive, Mrs. Margret Stephensen, Winnipeg; Mrs. Margret 
Bardal, Winnipeg; Mrs. Sena Anderson, Baldur; Mrs. Sigridur 
Bjerring, Winnipeg; Mrs. J. Sigurdur, Selkirk. 











Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


93 


Board of Directors of Sunrise Lutheran Camp at Husavik — For 
a period of two years: Rev. E. H. Fafnis, N.D.; Rev. B. A. 
Bjarnason, Arborg; Dr. E. Johnson, Selkirk; S. 0. Bjerring, 
Winnipeg; Sveinn Palmason, Winnipeg Beach; Mrs. C. Thor- 
steisson, Baldur; Mrs. Anna Magnusson, Selkirk; Mrs. S. 0. 
Thompson, Riverton. 

Retiring Members, Mr. H. Sigurdson and Mrs. Fjola Gray were 
replaced by Dr. F. E. Scribner, Gimli, and Mrs. I. J. Olafsson, 
Selkirk, who will finish the second year of their term. 

Sunday School Committee, Mrs. Elizabeth Bjarnarson, Langruth; 
Mrs. S. Sigurgeirsson, Lundar; Mrs. Anna Skaptason, Winnipeg. 

Publication Committee for Ardis, Chief Editor, Mrs. Ingibjorg J. 
Olafsson, Selkirk; Assistant Editors, Mrs. Thjodbjorg Henrickson, 
and Miss Lilja Guttormsson, Winnipeg; Business Manager, Mrs. 
Inga Gillies, Assistant Manager, Mrs. Flora Benson; Rural 
Representatives, Mrs. G. A. Erlendson, Arborg; Mrs. Sarah 
Childerhose, Selkirk; and Mrs. Elizabeth Bjarnarson, Langruth. 

Property Committee, Mrs. I. J. Olafsson, Selkirk; Mrs. Sigridur 
Bjerring, Winnipeg; Mrs. Sarah Childerhose, Selkirk. 

(11) Delegates Chosen to Attend the Synodical Con- 
vention at Argyle — Mrs. Thjodbjorg Henrickson and Mrs. 
Sigridur Sigurgeirsson. 

The 1950 convention will be held at Lundar, where members 
will be guests of the Ladies’ Aid “Björk.” 

LILJA M. GUTTORMSSON, Secretary. 

☆ ☆ ☆ ☆ 


Compliments of . . . 


TIP-TOP MEAT 

MARKET 

Phone 101 


GIMLI 

MANITOBA 


94 


ÁRDIS 


SUNRISE LUTHERAN 
CAMP 



Sponsored by 

The LUTHERAN WOMEN’S LEAGUE 

of íhe Icelandic Evangelical Lutheran Synod of North America. 


BOARD OF DIRECTORS—C hairman, MR. S. O. BJERRING; 
Secretary, MRS. H. G. HENRICKSON, Treasurer, MRS. ANNA 
MAGNUSSON, Convener, Educational Committee, REV. E. H. 
FAFNIS; Convener, Physicdl. Fitness Committee, DR. E. 
JOHNSON 

CAMP SITE—On the shore of Lake Winnipeg, at Husavick, Man. 

BUILDINGS—Memorial Hall, Dining Hall, Kitchen, Well House, 
Leaders’ Cottage, Hospital, Staff House, Girls’ Dormitory, 
Boys’ Dormitory. 

AlMS OF THE CAMP—To serve our youth by giving them an ideal 
holiday which develops them physically, mentally and spiritu- 
ally. To give training in Christian Leadership, to establish a 
strong Lutheran fellowship among the youth of our Synod. 


The Camp Solicits Your Support ! 





Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


95 


(anadian Stamp 

COMPANY 

S. O. Bjerring 


843 SHERBROOK ST. 

WINNIPEG 

♦♦♦ 

STENCILS, SEALS 
RUBBER STAMPS 
CELLULOID BUTTONS 


Jjuneral ^trcctor 

4|A 

Phone 924 624 

324 Smith St. WINNIPEG 


Phone 27 324 


Try a “TONI” 

HOME PERMANENT 

Wave Sets with Plastic Curlers 

A reliable home permanent set that 
will give you natural looking curls 
at a very low cost. Easy to use. 
Contains plastic curlers. 

Set. & 2.50 

Toni Home Permanent Wave Set 
with fibre curlers. __ 

Set . $ 1.50 

Toni Refills $ 1 25 

Toiletries Counter, 

<*T. EATON C 




ÁRDIS 


TBOEb L>ITTL>B G-AlbltlEaRT 

ART GEMS — PICTURES — CHINA 
GIFTS — VICTORIAN ART 

Kennedy Street just North of Portage 

Phone 924 620 Winnipeg, Maniloba 


You Will Enjoy Shopping 

. . . at Ute HAlj 

Here at the Bay our entire staff is pledged 
to do all in its power to make your shopping 
pleasant and satisfying . . . every member 
recognizes that courteous, efficient service 
is our customers’ due . . . always! Everyone 
here is pledged to uphold at all times, the 
store’s established principle. . . COURTESY! 


T[htiisonyl3a!i dlompttng. 


When Ii's Flowers — PHONE 26 575 

SÁC6ENT FL6EISTS 

WREATHS SPRAYS CORSAGES 
CUT FLOWERS PLANTS 

739 SARGENT AVE. WINNIPEG, MAN. 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


97 


Dr. P. H. T. Thorlakson 

Phone 926 441 

WINNIPEG CLINIC 
Vaughan and St. Mary’s 


Office Ph. 925 826 Res. 53 893 

DR. K. J. AUSTMANN 

EYE, EAR, NOSE AND THROAT 

• 

Res. 114 GRENFELL BLVD. 
Phone 62 200 


209 MEDICAL ARTS BLDG. 

WINNIPEG MANITOBA 



DR. L. A. SIGURDSON 

Phone 924 762 — Res. 726 115 

• 

528 MEDICAL ARTS BLDG. 
WINNIPEG MANITOBA 


DR. ROBERT BLACK 

Sérfræðingur í eyrna, augna, nef 
og haissjúkdómum 

401 MEDICAL ARTS BLDG. 

Cor. Graham and Kennedy 

ViStalstími—11 til 1 og 2 til 5 
Skrifstofusími 923 851 

Heimili 403 794 



DR. 0. EGGERTSON 

Physician 

128 MEDICAL ARTS BLDG. 


DR. A. V. JOHNSON 

DENTIST 

• 

Phone 928 231 — Res. 725 205 

WINNIPEG MANITOBA 


506 SOMERSET BLDG. 

WINNIPEG 

Phone 927 932 Res, 202 398 



DR. J. G. SNIDAL 

DENTIST 

6 Alfred Apts. 


Phone 925 668 — Res. 53 893 

Norman S. Bergman 
B.A., LL.B. 

BARRISTER, SOLICITOR, ETC. 

Office Ph. 35 472 — Res. 722 010 

WINNXPEG 


411 Child’s Building 
WINNIPEG CANADA 




ÁRDÍ S 




Kvenfélagið Freyja 

GEYSIR, MAN. 


Fundir fyrsta fimtudag 1 
hverjum mánuði frá Apríl til 
November. 

Forseti.Mrs. J. B. Gíslason 

Skrifari.Mrs. U. O. Jacobson 

FéhirSir.Mr s . J. G. Skúlason 


Kvenfélag 

Bræðrasafnaðar 

RIVERTON, MAN. 
Fundir þriSja fimtudag 
í hverjum mánuSi. 
HeiSurs meSlimir: 

Mrs. Helga Thorarinson 
Mrs. Soffia Johannson 

Forseti.Mrs. Th. Thorarinson 

Skrifari.Mrs. H. H. Eastman 

FéhirSir.Mrs. S. Olafsson 












Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 99 


Deren's Hardware 

Full Line of 

HARDWARE AND 
ELECTRICAL APPLIANCES 
also 

Sherwin Williams Paints 
Phone 62 Arborg, Man. 


Columbia 

PRESS LIMITED 

PRINTERSand 
PUBLISHERS 

• 

Phone 21804 

695 SARGENT AVE. 

Winnipeg Maniioba 

KEYSTONE FISHERIES LIMITED 
PERFECTION NET & TWINE CO. 

G. F. JONASSON, Manager 

OFFICE, 404 SCOTT BLOCK 


Compliments of . . . 

DOT’S 

GROCERY 

CONFECTIONERY, COFFEE, 
FLOUR, FEED, ETC. 

• 

MR. and MRS. H. K. TOMASSON 
Props. 

HECLA MANITOBA 



PHONE: 925 227 


WINNIPEG, MANITOBA 





100 


ÁRDÍ S 


Kvenfélag 

Frelsissafnaðar 

atS GRUND í ARGTLE 

Fundur haldinn fyrsta fimtudag 
í hverjum mánutSi 

Forseti Mrs. Margaret Helgason 

Skrifari.Mrs. Grace Moore 

Féh.Mrs. Lára Christopherson 


Kvenfélag “Björk” 

LUNDAR MANITOBA 

Fundir Fyrsta föstudag I 
hverjum mánutSi 
BlómsveigasjótSur ThortSar 
Backman til liknarstarfs. 

Forseti.Mrs. Clara Foster 

Skrifari....Mrs. Bjorg HavarÖeon 
FéhirtSir.Mrs. Elinor Byron 



Kvenfélag 
Herðubreiðar 
safnaðar Langruth 

Fundir fyrsta laugardag 

I hverjum mánuSi. 

Forseti.Mrs. B. Bjarnarson 

Skrifari.Mrs. G. Thorleifson 

Féhirtiir.Mrs. O. Oddson 


Kvenfélagið Stjarnan 

ARNES, MAN. 

Fundir fyrsta miÖvikudag 
í hverjum mánutSi 

Forsetd....Mrs. Magnús Einarson 
Skrifari....Mrs. Siggi Thorkelson 
Féhirt5ir.Mrs. Leifi Helgason 



Kvenfélag Baldursbrá 
Immanuel safn. 

BALDUR, MAN. 

Fundir fyrsta mitSvikudag I 
hverjum mánutSi. 
MinningarstjótSur Kristjáns 
Jónssonar til liknarstarfs. 

Pres.Mrs. S. A. Anderson 

Sec.Mrs. S. Magnusson 

Treas.Mrs. Marg. Frederickeon 


Safnaðar Kvenfélagið 
“Líkn” 

BLAINE, WASH. 

Starfsfundir fyrsta föstudag 
Vinnufundir þritSja mitSvikudag 
í hverjum mánut5i 

Forseti.Mrsj. Ella Wells 

Skrifari.Mrs. ölína Johnson 

FéhirtSir Mrs. Svafa ögmundson 



Icelandic Women's 
Auxiliary 

VANCOUVER, B.C. 

Pres. Mrs. John Sigurdson 

Vice-Pres. Mrs. S. J. Sigmar 

Rec.-Sec. Mrs. G. Einarson 

Corr.-Sec. Mrs. C. M. Ogg 

Treas. Miss Helga Johnson 

Ass’t Treas. Mrs. H. Leeland 


Kvenfélag Árdals 
safnaðar 

ARBORG, MANITOBA 

Fundir fyrsta fimtudag I 
hverjum mánutSi 

Forseti....Mrs. J. B. Jóhannson 

Skrifari.Mrs. L. Bjornson 

Féhirí5ir....Mrs. B. A. Bjarnason 














Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


101 


Kvenfélag Fyrsta 
Lúterska Safnaðar 
Winnipeg 

Fundir klukkan 2.30 annan 
hvern fimtudag. 

Hon. Pres. — Mrs. B. B. Jonsson 
President — Mrs. O. Stephensen 
Vice Pres — Mrs. Helga Johnston 
Secretary — Mrs. Albert Wathne 
Treasurer — Mrs. M. W. Dalman 


Junior Ladies Aid 

OF THE 

FIRST LUTHERAN CHURCH 

Meet second and fourth 
Tuesday of each month. 

President — Mrs. K. G. Finnsson 
Vice Pres. — Mrs. Victor Jonasson 
Secretary — Mrs. P. Goodman 
Treasurer — Mrs. B. C. McAlpine 

WINNIPEG MANITOBA 



Kvenfélagið Fjólan 

MORDEN, MAN. 

• 

Embættiskonur: 

Forseti.Mrs. Ranveig Olafson 

Skrifari .Lovisa Gislason 

FéhirtSir .Ólafia Gillis 


Kvenfélag Fríkirkju 
Safnaðar 

BRÚ 

Fundir fyrsta fimtudag 

I hverjum mánuði. 

Biómsveigasjóður til líknarstarfs 

Forseti.Mrs. Emil Johnson 

Skrifari....Mrs. Conrad Nordman 
FéhirSir....Mrs. Th. Hallgrimson 



Kvenfélagið “Undina” 

HECLA, MAN. 

Fundir einu sinni I mánuéi 

Forseti....Mrs. Sigþóra Tómasson 

Varaf.Mrs. Sella Sigurgeirson 

Skrifari.Mrs. Anna Jones 

Varaskrifari....Mrs. Benny Jones 
Féhirðir....Mrs. Stefán Helgason 


Kvenfélag 

Selkirksafnaðar 

SELKIRK, MAN. 

e 

Forseti.Mrs. J. Sigurdur 

Skrifari....Mrs. Margaret Brydges 
Féhir8ir....Mrs. Anna Magnusson 
Pantanir teknar fyrir ullarteppi. 



Kvenfélag Glenboro 
Safnaðar 

GLENBORO, MAN. 

Fundir fyrsta fimtudag I 
hverjum mánuði — Blóm- 
sveigasjóður til liknar- 

President....Mrs. Ellic; Sigurdson 
Secretary....Mrs. Ingi Swainson 
Vice-secretary Mrs Bjorg Myrdal 
Treasurer....Mrs. Arni Josephson 
Vice Treas.Mrs. C. Christie 


Kvenfélagið ísafold 

VIDIR, MANITOBA 

Fundir fyrsta þriðjudag 

I hverjum mánuði 

Forseti.Mrs. W. S. Eyjólfson 

Skrifari.Mrs. Alfred Martin 

Féhirðir....Mrs. R. Guðmundson 












102 


ÁRDÍS 


ERLENDSON 

FARM EQUIPMENT 

COCKSHUTT PLOW 

SALES and SERVICE 

A. M. Erlendson 

ARBORG MANITOBA 


Everything Electrical 

KARSIN 

RADIO ELECTRIC 

LICENSED ELECTRICAL 
CONTRACTORS 

Phone 67 

BOX 82 ARBORG, MAN. 



CRESCENT 

MOTOR SERVICE 

ALLIS CHALMERS 

FARM MACHINERY 

Th. Johannson 

ARBORG MANITOBA 


Compliments of . . . 

REID'S CAFE 

MEALS — TOBACCO 

and CONFECTIONERY 

Ken Reid, Prop. 

ARBORG MANITOBA 



Schempek and Rudko 

FRESH MEATS — DRY GOODS 
GROCERIES — FRUIT 

• 

ARBORG MANITOBA 


RIVERVIEW 

JEWELLERS 

WATCH and JEWELRY 
REPAIRING — DIAMONDS 

Jewelry of all Descriptions 

J. E. Zdan, Prop. 

ARBORG MANITOBA 




STEVE'S 

RADIO ELECTRIC 

PHILCO AND ADMIRAL RADIOS 
SALES AND SERVICE 

LADIES, MEN’S and CHILDREN’S 
FOOTWEAR 

Steve Sokoloski, Prop. 

ARBORG MANITOBA 


NORTH STAR OIL 

SALES and DELIVERIES 

FROM BULK OIL STATION 

• 

J. B. Johannson, Agent 

ARBORG MANITOBA 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 103 


Compliments of 

THE COFFEE SHOP 

Mr. and Mrs. A. H. Anderson, Props. 

Full Course Meals 
and Light Lunches 

SOFT DRINKS - ICE CREAM 
CIGARETTES - TOBACCOS 
MAGAZINES - CONFECTIONERY 

ARBORG MANITOBA 


O. G. ODDLEIFSON 

AND SON 


Agents for 

MASSEY-HARRIS 


CHAMBERS MOTORS 

Stephen Chamber, Manager 

Dealers for 

Iniernalional Harvesier 
Company 


THE NEW 

ARBORG THEATRE 

Playdays 

Mondays - Tuesdays 
Thursdays - Saiurdays 


Lindston 

Machine Shop 

GENERAL MACHINE SHOP 

MAGNETO REPAIRS 

AUTOMOTIVE WHOLESALE 

E. G. LINDSTON, Prop 

ARBORG 

MANITOBA 


Arborg Drug Store 


. ZATOR, Prop. 

Arborg, Man. 


Grega and Drabik 

GENERAL MERCHANTS 




104 


ÁRDÍS 


PAUL O. EINARSON 

GENERAL MERCHANT 


HOTEL LESLIE 

and CAFE 


GROCERIES, MEAT, 
CONFECTIONERIES and TOBACCOS 

• 

LESLIE SASK- 


PHONE 37 511 

Vernon's Beauly Salon and Barber Shop 

As a service to our clientele we provide transportation 
within the limits of the City of Winnipeg at no extra cost. 
When making appointment, please staté if you wish transportation. 

887 WESTMINSTER AVE. WINNIPEG, MAN. 

Cor. Evanson St. 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


105 


J. 

J. SWANSON & CO. 

LIMITED 


Fasteignarsalar, leigi íhús, útvega pen- 
ingalán og eldsábyrgðir af öllu tagi. 


PHONE 927 538 

308 AVENUE BLDG. WINNIPEG 


QiíLieÁ 

FOODSERVICE 


GROCERIES 

FRUITS 

MEATS 

AND VEGETABLES 


Phone 30 308 

WINNIPEG MANITOBA 


Úrval af nýjum 
íslenskum bókum 

FRÆÐIBÆKUR 

SÖGUBÆKUR 

LJÓÐMÆLI 

• 

BJORNSSON'S 

Book Store 

702 SARGENT AVE. 
Winnipeg Manitoba 




106 


ÁRDIS 


CANADA PACKERS LIMITED 

Glenboro Creamery 

For best prices and fast courteous service 
ship your produce to our Glenboro Creamery 

We buy CREAM, EGGS, LIVE and DRESSED POULTRY. 
We sell Quality BUTTER, EGGS, CHEESE, and SHUR 
GAIN FEEDS. 

• 

Why not call 

Glenboro Creamery 48 TODAY 

Manager — IVAN MITCHELL Phone: 48 or 119 


WHY? 

Do 6 out of 7 women in the States use gas? 

Have 54% of all Canadian Women changed to gas 
since it was introduced in Canada 2 years ago? 

These questions will be answered when you have a free 
gas demonstration from 

G. F. D. WILLIS Co. Ltd. 

PHONE: 118 


GLENBORO, MAN. 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


107 


G. J. Oleson T. E. Oleson 


G. J. OLESON cSc SON 

IMPLEMENT DEALERS 

GLENBORO MANITOBA 


Compliments of . . . 


Compliments of . . . 

W. A. WITHERSPOON 


GLENBORO 

YOUR DRUGGIST 


HARDWARE CO. 

• 


REG. N. RAWLINGS & SON 

Phone 32 


Phone 50 

GLENBORO MANITOBA 


GLENBORO MANITOBA 



JVÍeet Your Friends 
at the 


GLENBORO BAKERY 

REX CAFE 


White and Brown Bread 

Leu Chong, Prop. 


and fancy Pastry for 

FRUIT — CONFECTIONERY 


your table. Cookies, Pies 

Courteous Service 


Cakes, Doughnuts, etc. 



L. Hopkins 

GLENBORO MANITOBA 


GLENBORO MANITOBA 



Glenboro (onsumer's (o-operalive Lld. 

HARDWARE — GASOLINE — OIL — GREASE 


★ 


PHONE: 100 

GLENBORO, MAN. 




108 


ÁRDÍS 


Onr Merchandising Policy 
Is Planned For To-day’s Needs 

FIRST—We pledge ourselves to supply the 
very best merchandise. 

SECOND—To make it available at a price 
fair to our many customers. 

THIRD—To give service second to none. 

FREDERICKSON & CO. 

GENERAL MERCHANTS 

GLENBORO MANITOBA 


ANDERSON BROS. 
GARAGE 


FORD & MONARCH DEALER 

Phone 46 


GLENBORO MANITOBA 


CYPRESS RIVER 
MEAT MARKET 

W. Roper, Prop. 
FRESH and CURED MEATS 
FISH and POULTRY 
Dealers in Hogs and Cattle 


Lambertsen’s Jewellery 

DIAMONDS, WATCHES, NOVELTIES, 

LADIES HAND BAGS, FINE ENGLISH CHINA 

Watch Repairing our Specialty 

GLENBORO MANITOBA 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


109 


ANDERSON BROS. 
GARAGE 

• 

General Auto Repairing 
and Machine Work 

Phone 8 Baldur, Man 


SKARDAL MOTORS 

FORD MONARCH SALES and SERVICE 

IMPERIAL OIL PRODUCTS 

BALDUR MANITOBA 


ANDRES ANDERSON 

YOUR JOHN 

DEERE DEALER 

PHONE: 11-119 


BALDUR, MANITOBA 




THE 


BURGESS 

MILLINERY SHOPPE 


GROCERY 

LADIES FINE READY-TO-WEAR 


Your Friendly 

AND ACCESSORIES 


Red & White Store 

Eleanor M. Anderson 


GROCERIES — DRY GOODS 
FRESH FRUITS 

BALDUR MANITOBA 


Phone 12 Cypress River 


Baldur Consumers 
Co - Operaiive Lid. 

GROCERIES, HARDWARE 
and CO-OP PRODUCTS 

• 

Baldur Manitoba 




110 


ÁRDÍS 


GREETINGS TO OUR ICELANDIC CUSTOMERS 


KOWALSON’S DRY GOODS STORE 

Phone 171 

MANITOBA AVE. SELKIRK, MAN. 


SARBIT'S GROCERY 

Fresh Fruits and Vegetables at 
All Times. 

Full Line of Fresh and Cooked 
Meats. 


Agents for PICARDY 
PHONE 256 SELKIRK 


Síop al OSCAR'S 

For DELICIOUS HOT DOGS 
NIPS AND CHIPS 


Phone 368 

MAIN ST. SELKIRK, MAN. 


Compliments of . . . 

SAM EPSTEIN 

CLOTHING, FOOTWEAR and 
DRY GOODS STORE 

Phone 36 

SELKIRK MANITOBA 


BENSON BROS. LTD. 

WHOLESALE AND RETAIL 
MEAT DEALERS 


Phone 91 

MAIN STREET MARKET 

SELKIRK MANITOBA 


W. F. Langrill - Funeral Director 

LICENSED EMBALMER — AMBULANCE SERVICE 
Twenty-Four Hour Service 

Evelyn Street Phone 202 Selkirk, Manitoba 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


111 


Gifts for All Occasions 

Thor’s Cjift Shop 

Mrs. Anna Magnusson, Manageress 

Selkirk's Jewellers 

• 

DIAMONDS 
SILVERWARE 
ENGLISH CHINA 
WATCH REPAIRING 
BULOVA WATCHES 
LONGINES WATCHES 
Electrical Appliances 
Leonard Refrigerators 
Gumey Stoves 
Northern Electric Radios 

SELKIRK MANITOBA 


OLIVER'S 
MEN'S SHOP 

MEN’S HABERDASHERY 
Featuring Nationally 
Advertised Lines 

P.O. Box 132 

SELKIRK MANITOBA 


PRINCESS TEA ROOM 

BEST COFFEE IN TOWN 
STEAKS OUR SPECIALTY 


JENKINSO N'S 
Meat and Groceries 

COURTEOUS 

SERVICE 


Main St., North 
PHONE 120 SELKIRK 


BORESKY'S 
SELKIRK BAKERY 

Phone 64 

Bread, Cáke and Pastry 
lcelandic Brown Bread 
from an old recipe 

Manitoba Avenue 
SELKIRK MANITOBA 


B. SHIFFMAN 

GENERAL MERCHANT 


WE DELIVER 

Phone 428 

SELKIRK MANITOBA 


B. KOVITZ 

LADIES’, GENTS’ AND 
CHILDREN’S WEAR 
BOOTS AND SHOES 


J. Walte 
PHONE 118 


SELKIRK 


Phone 385 

MANITOBA AVE. SELKIRK 




112 


ÁRDÍS 


WdlX 

T4XI 

W. Eirickson, Prop. 

DAY AND NIGHT SERVICE 
For Dependable Service 

Clean Comfortable Cars 

Phone 20 

Operated from 

CANADIAN PACIFIC HOTEL and 
ERIC’S SNACK BAR 

SELKIRK MANITOBA 


(jilbart 

FLORISTS 

Mrs. M. Gilbart, Prop. 

WEDDING BOUQUETS 

CUT FLOWERS - PLANTS 

SPRAYS - WREATHS 

• 

Phone 199 

Selkirk Maniioba 



ERICK'S 

SNACK BAR 

For 

LIGHT LUNCHES 
HAMBURGERS - HOT DOGS 
FISH AND CHIPS 

ON MAIN STREET 

One Block North o£ Post Office 

SELKIRK MANITOBA 


Call . . . 

TED'S TAXI 

FOR QUICK SERVICE 

Phone 242 

SELKIRK MANITOBA 



P.O. Box 65 Phone 270 


Cypress River 

J. W. MORRISON 


Consumers Co-Op. Lld. 

& COMPANY 


Deparimental Store 

• 


Phone 15 

General Hardware—Palnts and Oils 


MODERN UP-TO-DATE STORE 

Refrigerators 


Pay us a visit when in town 

SELKIRK MANITOBA 


CYPRESS RIVER MANITOBA 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


113 


Greetings from . . . 

Rural Municipaliiy of 
Lakeview 

G. F. THORDARSON, Reeve 
J. E. MORISON, Sec. 

Phone 25 

LANGRUTH MANITOBA 


F. L. Bishop, Mgr. John Laxdal 

LJJMBER DEPT. HARDWARE DEPT. 


North American Lumber & Supply 

Company, Limited 

LUMBER CONTRACTING 
HARDWARE 
BUILDERS' SUPPLIES 

Phone 61 Selkirk, Manitoba 


Su+tÁÍde JluÍlteÁau Gattifx JlilxnciSiif, 

The Library Committee of the Lutheran Women’s League request 
your co-operation toward the building of a well-equipped library 
at our Camp. Your contribution of books suitable for young people 
from eight years of age to eighteen, will be thankfully received. 


Compliments of . . . 

McLaughlin Garage 

FORD -MONARCH SALES 
AND SERVICE 
Funeral Service and Flowers 

Telephone 7 or 5 
LANGRUTH MANITOBA 




114 


ÁRDÍS 


S. JOHANSEN 


J. FINNBOGASON 

BLACKSMITH — EXPERT WORK 

BINDERTWINE 


I-H-C 

Farm Machinery 
and Repairs 



Phone 17 

LANGRUTH MANITOBA 


LANGRUTH MANITOBA 



Laura's Style Shoppe 


JOHANSON BROS. 

Ladies’ Ready-to-Wear 


GENERAL MERCHANTS 

Millinery, Gifts and Novelties 


• 

Phone 17 


Phone 1 

LANGRUTH MANITOBA 


LANGRUTH MANITOBA 



LANGRUTH 


Emberly and De Mille 

CONFECTIONERY 


CONFECTIONERY 

LUNCHES AND MEALS 
SOFT DRINKS, ETC. 
“SHAWS” 


Agents for 

IMPERIAL OIL and MASSEY 
HARRIS IMPLEMENTS 

Phone 28 


Phone 12 

LANGRUTH MANITOBA 


LANGRUTH MANITOBA 



S. P. EINARSON 


LANGRUTH GARAGE 

Agent for 


COCKSHUTT 

IMPLEMENTS 

C. W. LYE LUMBER CO. 



Phone 20 


Phone 27 

LANGRUTH MANITOBA 


LANGRUTH MANITOBA 






Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


115 


Riverton (o-operative (reamery Association Ltd. 

JULIUS MAASS, Manager 

RIVERTON BRAND FIRST GRADE BUTTER 

Riverion Maniioba 


CLIFFORD JOHNSON 

BARBER SHOP AND 
POOL ROOM 

Hair Cutting a Specialty 
LANGRUTH MANITOBA 


RIDGE HOTEL 

J. M. Fedora, Prop. 
Phone 2 

LANGRUTH MANITOBA 


Compliments of . . . 

FEDERAL GRAIN 

LIMITED 

• 

V. A. Johnson, Manager 

LANGRUTH MANITOBA 


HANNESON BROS. 

HARDWARE 

JOHN DEERE MACHINERY 
Phone 15 

LANGRUTH MANITOBA 


Langruih Trading Co. 

GENERAL MERCHANTS 
B. Bjamarson, Prop. 

• 

Phone 9 

LANGRUTH MANITOBA 


HIEBERT'S SERVICE 

G E N E R A L 
R E P A I R 

• 

LANGRUTH MANITOBA 




116 


ÁRDIS 


Phone 29 

K. THORARINSON 

General Merchant 


Call . . . 

STEVE'S TAXI 

Phone 38 


J. I. Case Farm Implemenls 

Riverton Maniioba 


24 HOUR SERVICE 

RIVERTON MANITOBA 


K. SMIGELSKI 


SANDY BAR 

POOLROOM, BARBER SHOP 


HOTEL 

and CONFECTIONERY 


• 

• 


Phone 23 

Riverion Maniioba 


RIVERTON MANITOBA 





Coghill’s 
FOOD MARKET 

Your Leading Hometovon Shopping Centre 

FOR FINER FOODS 
BUY HERE AND SAVE 


RIVERTON 


Phone 30 


MANITOBA 




City Hydro Showrooms, 
Winnipeg, Manitoba. 

To all Party Planners: 

If you are planning a luncheon, garden party, barbecue 
or tea, drop in at the sKowrooms, on Portage Avenue at 
Kennedy Street, and Miss Jean Dipple, the City Hydro 
“Party Planner” will be pleásed to assist you with menus 
and recipes for all your entertaining. 

While you are at the showrooms, we invite you to see 
the latest in time and labor saving electrical appliances for 
today’s home. 

Yours very truly, 

City Hydro 


G. S. THORVALDSON L. A. SIGURDSSON, M.D. 

President Sec.-Treas. 


Sigurdsson, Thorvaldson Co. Ltd. 

Established 1897 - u , 

GENERAL MERCHANTS 

BUILDERS’ SUPPLIES 
“Complete Retail Service” 

Special Attention Given to Handling of Farm Produce. 


RIVERTON 

Phone 1 


THREE STORES 

HNAUSA 

Phone 51-14 


ARBORG 

Phone 1 





'ÍdaMerieédimited 


















